


HASKOLI ISLANDS 



«OOOC»C«OOCK«OOOOOOOOa 

1 

Bréf Hórazar. § 


Gísli Magnósson^og 8 

Jón Þorkelsson ísl. 8 


1886 1 

*c<x>o<X)oooœ<x)oœooooooœ(Xxx)<xxx)c<xxxxxxxxD<xxxsoooco2í» 




























I 




























V 








Bréf Hórazar. 


Gísli Magriússon og Jón porkelsson 


íslenzkuðu. 






'IU». 


<=■ 


IleykjaTík 1886. 

ísafoldarprents v niðja. 











t 









Fyrri bókin. 

Fyrsta bréf 

til 

Mecenasar. 

J>ú reynir, Mecenas, er eg hefi fyrst um kveðið og mér 
byrjar síðast um að kveða, að lykja mig aftr inn í hið forna 
leikmannahús, og hafa menn þó þegar nógsamlega á mig 
horft og mér hefir verið gefinn lausnarstafr. Eg er nú 
eigi á sömu árunum, sem eg var áðr, og eigi svo skapi 
farinn. Vejaníus hefir hengt upp vopn sín í hof Herkúls, 
hefir farið í felur upp í sveit og dylst þar, til þess að hann 
þurfi eigi að leggja svo oft að lýðnum með bœnum sínum 
yzt á sandinum. Einhver rödd hljómar oftlega um hið 
hreinsaða eyra mitt: Vertu svo hygginn, segir röddin, að 
leysa hest þinn, er farinn er að eldast, frá vagni þínum í 
tœkan tíma, til þess að hann hrasi eigi að lokunum, gangi 
upp og niðr af mœði, og verði svo að athlœgi. Fyrir því 
legg eg nú niðr kveðskap og annað leikfang, og gref vand- 
lega eftir, hvað rétt sé og sœmilegt, og gef mig allan við 
því, og hirði og kem fyrir hjá mér forða, er eg megi síðar 
til taka. 

Enn til þess að þú nú eigi þurfir að spyrja, hverjum leið- 
toga eg fylgi, eða hvert húsgoð eg hafi mér til varðveizlu, 
þá læt eg þig vita, að eg hefi eigi skuldbundið mig til að 
vinna eið að orðum nokkurs meistara, heldr berst eg sem 
gestr, hvert sem vindrinn fleygir mér. Stundum gerist eg 
starfsamr og sökkvi mér niðr í öldur stjórnmálanna, gæti 
sannrar manndáðar og þjóna henni með citorku ; stundum 
hverf eg aftr óafvitandi að kenningu Aristipps, og reyni að 

l* 


4 Br. Hór. I 1, 19.—48. 

l e ggj a gœði heimsins undir mig, enn varast að leggja mig 
sjálfan undir þau. 

Svo sem þeim þykir nóttin löng, er vinkona þeirra bregzt, 
og dagrinn þykir þeim langr, er verk eiga af hendi að 
leysa, og svo sem ósjálfráðum börnum þykir árið seint líða, 
þeim er eiga að búa við harða gæzlu mœðra sinna, 
svo þykja mér þeir tímarnir líða seint og óþægilega, er 
hefta von mína og fyrirætlun, að ganga að því með atorku, 
er gagnar jafnt fátœkum sem auðgum, ef þess er gætt, enn 
mun skaða jafnt unga menn sem gamla, ef það er vanrœkt. 

Nú er það eitt eftir, að eg stjórni sjálfum mér og huggi 
mig með þessum frumfrœðum. f»ótt menn hafi eigi svo 
hvassa sjón sem Lyncevs, munu þeir þó eigi þar fyrir van- 
rœkja, að bera smyrsl á augu sín, ef þeir eru augnveikir, 
og eigi munu menn vanrœkja, að varðveita limi sína fyrir 
hinni hnútóttu handsýki, þótt þeir geti eigi gert sér von 
um limastyrk hins ósigranlega Glýkons. Að vissu tak- 
marki má komast, þótt eigi verði farið út fyrir það. Ef 
brjóst vort brennr af ágirnd og aumlegri fégirni, þá eru 
til orð og ummæli, er vér fáum linað þjáning þessa með 
og losað oss við mikinn hluta sjúkleiks þessa. 

Ef lofgirni svellr í hjarta þínu, þá eru til nokkur þau frið- 
þægingarmeðöl, er munu geta hrest þig, þá er þú hefir 
þrysvar lesið blaðið með hreinum hug. Enginn öfundsjúkr 
maðr, enginn reiðigjarn maðr, enginn dáðleysingi, enginn 
ofdrykkjumaðr, enginn kvennamaðr er svo ósiðaðr, að hann 
geti eigi mýkzt, ef hann að eins ljær mentuninni þolinmóð- 
lega eyra sitt. 

þ>að er dygð að sneiða hjá Jesti, og upphaf speki er að 
losast við heimsku. Vér sjáum, hve mikið vér leggjum á 
oss á sál og líkama, til þess að vér getim forðazt það, er 
vér hyggjum mest mein vera, enn það eru litlir fjármunir 
og sneypuleg embættasynjun. Menn fara ótrauðir í kaup- 
ferðir til Indverja, er allra þjóða eru fjarlægastir, til þess 
að þeir geti sneitt hjá fátœktinni, og skunda yfir haf, 
kletta og eld. Vilja menn þá eigi nema og frœðast og 
trúa þeim, er betr veit, til þess að þeir leggi eigi hug á 
það, er þeir af fákœnsku sinni dást að og œskja ? Hver 


Br. Hór. I 1, 49.—79. 


5 


hnefleiksmaðr, er vanr er að berjast í þorpum og á gatna- 
mótum, mun drepa hendi við krýning-u í hinum miklu 
ólympsku leikum, ef hann getr gert sér von um hina þægi- 
legu pálmviðargrein, og á kost á að fá hana fyrirhafnar- 
laust. 

‘Silfr er verðminna enn gull, og gull verðminna enn mann- 
kostir. Brœðr, brœðr, fyrst er að leita fjár, enn síðan mann- 
kosta, er féð er fengið’. þ»etta er kent frá hinum efstu 
hvelfigöngum til hinna neðstu. þ>essa leksíu þylja bæði 
ungir og gamlir, er hafa stokkinn og spjaldið hangandi á 
vinstra armi sér. f>ótt vér hafim mannvit, siðprýði, málsnild 
og ráðvendni, verðum vér þó taldir með alþýðumönnum, 
ef oss vantar 6 eða 7 þúsundir í að eiga fjögur hundruð 
þúsund sextáneyringa ; enn er ungir sveinar leika sér, segja 
þeir : ‘J>ú skalt vera konungr, ef þú hefir rétt við’. f>að 
sé eirveggr vor, að vera oss einskis ills meðvitandi, 
og þurfa eigi að blikna fyrir nokkra ávirðing. Segðu mér, 
kunningi : Hvort er betra, lögmál Roscius’ eða ummæli 
hinna ungu sveina, er veita þeim konungdóm, er rétt hafa 
við, þessi ummæli, er liinir karlmannlegu Kúríar og Kamill- 
ar höfðu fyrir munni sér ? Hvort ræðr sá þér betr, er segir, 
að þú skulir afla þér fjár, og það á réttan hátt, ef þú getr, 
enn annars kostar með hverju móti er verða má, svo að 
þú getir setið nærr, til þess að horfa á hina grátlegu sjón- 
leika Púpíus’, eða sá, er hvetr þig öfluglega og gerir þig 
hæfan til að rísa frjálslega og einarðlega upp á mót hinni 
drambsömu hamingju. 

Ef nú Rómlýðr kann að spyrja mig, hvers vegna eg hafi 
ekki sömu skoðanir, sem hann, eins og eg geng í hinum 
sömu stólpagöngum, sem hann, og hvers vegna eg aðhyllist 
eigi það eða forðist, er hann sjálfr ann eða hefir óbeit á, 
þá mun eg svara því, er varkár refr svaraði eitt sinn sjúku 
ljóni: ‘f>að kemr til af því, að förin fæla mig ; þau liggja 
öll að þér, enn ekkert þeirra frá þér aftr’. J>ú ert óarga 
dýr með mörgum höfðum. Eftir hverju á eg þá að fara 
eða hverjum á eg að fylgja ? Sumir hafa allan hug sinn á 
alþjóðlegum leigingum ; sumir veiða ágjarnar ógiftar konur 
með sœtabrauði og eplum, og reyna til að ná í gamalmenni, 


6 


Br. Hór. I 1, 79.—108. 


er þeir fái hleypt í dýragerði eða fiskitjarnir. Margir auka 
efni sín með leynilegu okri. Enn látum nú svo vera, að 
sitt geðjist hverjum. Getr þá sami maðrinn unað hinu sama 
stundinni lengr ? Ef auðmaðr segir : ‘Enginn fjörðr í heimi 
ber að fegrð af hinum yndislega firði við Bajæ’, þá fær 
stöðuvatnið þar og hafið að finna til ástar hins hraðfara 
húsbónda ; enn ef dutlungasöm girnd gefr honum síðan 
vitrun, þá munuð þér, smiðir, verða að fara á morgun með 
tól yðar til Teansborgar. Ef hvíla fœðingargoðsins stendr 
í stofu hins auðga manns, þá segir hann, að ekkert sé 
fremra og ekkert sé betra enn einlífið ; enn ef þar er engin 
hvíla, þá sver hann og sárt við leggr, að kvonguðum mönn- 
um einum líði vel. Hvernig á eg að halda Prótevs, er bregðr 
sér í ýmsar myndir ? Hvað gerir fátœklingrinn ? f»að er 
hlœgilegt ; hann skiftir um herbergi, matsöluhús, böð og 
skeggrakara, og kvelst jafnt af sjósótt á leigðum bát, sem 
auðmaðrinn, er fer á þrennæringi, þeim er hann á sjálfr. 
Ef eg mœti þér með ójafnt kliptu hári, þá hlær þú ; ef eg 
hefi slitna skyrtu undir nýjum kyrtli, eða ef kápa mín fer 
illa, þá hlær þú ; enn hvað gerir þú þá, er hugr minn 
berst við sjálfan sig ; hafnar því, er hann hefir eftir sótt ; 
leitar þess aftr, er hann hefir nýslept; er allr á reiki og 
sjálfum sér ósamkvæmr í allri tilhögun lífsins ; rífr niðr og 
reisir og telr það kringlótt, er ferhyrnt er : £>á ætlar þú, 

að eg sé eigi vitlausari, enn fólk er flest, og hlær eigi og 
hyggr eigi, að eg þurfi læknis við, eða fjárhaldsmanns, er 
dómstjórinn setji, og þó ert þú verndari minn, og reiðist, 
þó að eigi sé annað, enn að nögl sé illa skorin á vini þín- 
um, er á alt sitt athvarf, þar sem þú ert, og hefir alt sitt 
traust á þér einum. Skjótt að segja : Spakr maðr er 
Júppíter einum minni; hann er auðugr, hann er frjáls, hann 
er í hávegum hafðr, hann er fagr ásýndurn, og í stuttu máli: 
hann er konungr konunganna ; sér í lagi er hann heilbrigðr, 
nema þá er kvefið þjáir hann. 







7 


Br. Hór. I 2, 1.—29. 

Annað bréf 

til 

Lollíusar. 

Meðan þú, Maxfmus Lollíus, hefir tamið þér mælsku í 
Rómi, hefi eg í Prenestsborg endrlesið þann ritsmið, er 
kveðið hefir um styrjöldina við Tróju ; segir hann glöggvara 
og betr, enn þeir Krýsippus og Krantor, hvað fagrt sé og 
ljótt, og hvað nytsamlegt sé og ónytsamlegt. Ef þú ert 
eigi við annað bundinn, þá taktu eftir, hví eg hefi komizt 
á þessa ætlun. 

Saga sú, er segir frá því, að Grikkland hafi lent í lang- 
vinnri styrjöld við útlendinga sakir ástar París', hermir frá 
ofsa óvitra konunga og þjóða. Antenor leggr það til, að 
orsök styrjaldarinnar sé brott numin. Hvað gerir París ? 
Hann segir, að sér verði ekki þröngvað til að sitja heill að 
ríkjum og lifa sælu lífi. Nestor leggr kapp á að sefa deil- 
urnar milli þeirra Pelevssonar og Atrevssonar; ástin brenn- 
ir annan þeirra, enn reiðin báða þá sameiginlega. Alt van- 
vit konunganna kemr niðr á Acheum. Flokkadrættir, vél- 
ar, glœpir, losti og reiði valda misgerðum fyrir innan og 
utan múra Ilíonsborgar. 

í öðru lagi hefir hinn sami höfundr sýnt oss með hinu 
nytsama dœmi Úlixes , , hvað manndáð og speki fái að gert. 
Úlixes vann Tróju, og kynti sér síðan með miklum vitrleik 
borgir margra manna og siðu þeirra ; hlaut hann að þola 
margar mannraunir á leið sinni yfir hið víða haf, er hann 
leitaði sér og förunautum sínum heimkomu, og lét þó 
eigi drekkjast í andstœðilegum öldum mótlætinganna. þ>ú 

r 

þekkir raddir Sírena og staup Kirku. Ef Ulixes hefði 
heimsklega og girndarsamlega tœmt þau með félögum sín- 
um, mundi hann hafa orðið að lifa við smán og vitfirring 
undir yfirráðum lauslátrar húsmóður, og verið sem óþrifa- 
legr rakki eða saurelskt svín. Vér erum höfðatalan ein 
og að eins fœddir til að neyta ávaxta jarðarinnar ; vér erum 
sem biðlar Penelópu, dáðleysingjar, sem hinir ungu hirð- 
menn Alkínóus’, er stunduðu meir, enn vera bar, að ræsta 



8 


Br. Hór. I 2, 29.-6 \ 


húð sína, er það var sœmilegt, að sofa fram á miðjan dag, 
og þagga síðan niðr áhyggjur sínar við hörpuglamr. 

Ræningjar rísa upp um nætr til þess að drepa menn ; 
vilt þú þá eigi vakna, til þess að bjarga sjálfum þér ? Og 
þó verðr þú að hlaupa vatnsjúkr, ef þú vilt eigi gera það 
heilbrigðr ; og ef þú beiðist eigi bókar og ljóss fyrir dag, 
og leggr á. sómasamlegar iðnir og störf, þá muntu 

kveljast andvaka af öfund eða ást. f>víað hví hraðar þú 
þér að nema það brott, er gerir auga þínu mein, enn dregr 
lækninguna árlangt, ef eitthvað nagar hjarta þitt ? Sá hefir 
hálfnað verkið, er hefir hafið það. Hafðu áræði til að leita 
vizku, byrjaðu. þeim manni, er frestar því að lifa réttlega, 
fer sem bóndanum, er bíðr þess, að áin renni til þurðar ; 
enn hún rennr og mun renna iðandi um aldr og ævi. 

Menn leita sér fjár og auðugrar konu, er þeir megi börn 
við ala ; menn yrkja órœktaða skóga með plógskera. Sá 
œski einskis meira, er nœgilegt hlotnast. J>að eru eigi hús 
og lönd, eigi hrúgur af eiri og gulli, er draga riðusóttir úr 
sjúkum líkama eigandans, eða áhyggjur úr sálu hans. Eig- 
andinn hlýtr að vera heilbrigðr, ef hann hugsar til að njóta 
þess vel, er hann hefir aflað. Sá maðr, er girnist eitthvað 
eða óttast, hefir jafnmikið yndi af húseign sinni eða fé, sem 
augnsjúkr maðr af litmyndum, eða fótsjúkr af bökstrum, eða 
eyru þau af gígjuhljómi, er saur hefir í sezt og meiðir. Ef 
kerið er eigi hreint, súrnar alt það, er í það er látið. 

Forðastu munað ; sú unaðsemd skaðar, er harmi er keypt. 

Agjarn maðr er jafnan þurfandi; leitaðu ósk þinni víss endi- 

•• 

marks. Ofundsjúkr maðr megrast af sællegum hag náung- 
ans ; eigi hafa harðstjórarnir á Sikiley fundið tilfinnanlegra 
píslarfœri, enn öfundin er. Sá, er eigi hefir stjórn á reiði 
sinni, mun œskja þess, að það sé ógert, er harmr hans og 
hugr hvatti hann til, meðan hann með ofsa hraðaði sér að 
fullnœgja með hefnd hinu ósvalaða hatri sínu. Reiðin er 
stutt œði. Stýr hug þínum, þvíað hann stjórnar, ef hann 
hlýðir eigi; legg beizli við hann og hald honum í stilli með 
fjötri. Meðan makki hestsins er grannr og hestrinn því 
auðvaninn, kennir tamningarmaðrinn honum að fara þann 
veg, er reiðmaðrinn bendir á ; þá er hvolprinn hefir um 



Br. Hór. I 2, 66.—71. 3, 1.—25. 


9 


hríð gelt að hjartbelg úti í garði, er hann hafðr til veiða í 
skógum úti. Nem nú þarfleg frœði, meðan þú ert ungr og 
brjóst þitt óflekkað, og aðhylst þá menn, er betr vita, enn 
þú. Kerið mun lengi varðveita þann ilm, er komizt hefir í 
það nýtt. Ef þú gengr mjög hœgt eða fer hart á undan, 
þá bíð eg hvorki eftir þeim, er seinn er, né eltist við þá, 
er undan fara. 


friðja bréf 

til 

Júlíus’ Flórusar. 

Júlíus Flórus, mig fýsir að vita, í hverjum hálfum heims- 
ins Kládíus, stjúpsonr Ágústs, er í hernaði. Dvelst yðr í 
f>raklandi og við hina snæfjötruðu Hebrus-á, eða við sund 
það, er liggr milli hinna nástœðu stöpla ? eða dvelja yðr 
hinir frjóvu vellir og hæðir Asíu. Hvað hefir hinn fróði 
föruneytisflokkr fyrir stafni ? Mig fýsir að vita það. Hver 
tekr sér fyrir hendr að rita um afreksverks Ágústs ? Hver 
viðfrægir svo styrjaldir hans og friðgerðir, að þær verði 
lengi í minnum hafðar ? Hvað gerir Títíus, er bráðum mun 
komast í munna manna í Rómi, og hefir eigi bliknað við 
teyga úr lind Pindars og hefir dirfzt að fyrirlíta tjarnir 
þær og lœki, er allir eiga að gengt. Hvernig líðr honum? 
Man hann eftir mér ? Leitar hann við að slá þebverska 
slagi á latnesk strengtól með fulltingi sönggyðjunnar ? 
Eða ryðst hann um með glæsilegu orðskrúði í harmleiks- 
listinni ? Hvað hefst Celsus minn að ? Hann hefir verið á- 
mintr og þarf vandlega að áminnast, að hann afli sér sjálfr 
birgða, og varist að snerta nokkur þau rit, er Apolló á 
Palatshæð hefir tekið í vernd sína, til þess að eigi fari svo, 
éf fuglaflokkrinn kemr einhverju sinni að sœkja aftr fjaðrir 
sínar, að Celsus verði þá, sem krákukindin, sviftr hinni stolnu 
litfegrð, og verði svo að athlœgi. Hvað áræðir þú sjálfr ? 
Umhverfis hvaða blóðberg flýgr þú starfsamr ? £>ú hefir 

eigi lítið mannvit, né órœktað og ljótlega lubbalegt. Hvort 
sem þú liðkar tungu þína til málflutnings, eða þú býr þig 
undir að leiðbeina mönnum í landslögum, eða þú semr un- 
aðlegt kvæði, þá muntu manna fyrstr hljóta að launum 


10 


Br. Hór. I 3, 25.-36. 4, 1.—16. 


bergfléttuna sem sigrvegari. Ef þú mættir skiljast við 
kaldar umbúðir áhyggnanna, mundir þú leita þangað, er 
himnesk speki leiðir þig. Vér skulum, hvort sem vér eig- 
um mikið undir oss eða lítið, stunda þetta starf og þessa 
iðn, ef vér viljum lifa kærir ættborg vorri og sjálfum oss. 
]=>ú átt og að rita mér, hvort þér er svo ant um Múnatíus, 
sem vera byrjar, eða hvort illa grœr um sátt ykkra, og 
sárið hleypr saman til einskis og rofnar aftr. Enn hvort 
sem heitt blóð eða reynsluleysi verðr ykkr að meini, með 
því að þið eruð harðsvíraðir og því ótillátsamir, þá sœmir 
ykkr eigi að rjúfa bróðurlegt sáttmál, hvar sem þið alið 
aldr ykkarn. Heitkvíga er á beit hjá mér og bíðr heim- 
komu ykkarrar. 

Fjórða bréf 

til 

Albíus’ Tibúlls. 

Albíus, þú hinn hreinskilni dómari hversdagsljóða minna, 
hvað skal eg segja að þú gerir nú í Pedborgarbygð ? A 
eg að segja, að þú sért að semja eitthvað það, er beri af 
smáritum Kassíus’ frá Pörmu, eða að þú reikir þeg- 
jandi um heilnæma skóga, og íhugir sérhvað það, er 
vitrum manni og góðum er samboðið ? pú varst eigi sál- 
arlaus líkami. Guðirnir hafa veitt þér fegrð og auðlegð og 
kunnáttu til að njóta hennar. Hvers getr fóstra framar 
óskað ástúðlegum fóstrsyni, er vel er viti borinn og getr 
komið orðum að því, er honum býr í brjósti, og öðlast í 
fullum mæli vinsæld, gott mannorð, góða heilsu, hreinlegt 
viðrværi og nœgilegt fé í pyngju sinni ? ímyndaðu þér, 
þar sem þú lifir milli vonar og áhyggna, milli ótta og reiði, 
að hver dagrinn, er upp rennr yfir þér, sé þinn hinn síð- 
asti. Hver sú stund, er vér gerum oss eigi von um, mun 
verða þægileg, er hún kemr yfir oss. pá er þú vilt hlæja 
að grís af hjörð Epíkúrs, getr þú komið til mín og munt 
sjá mig feitan og gljáanda með vel hirtri húð. 



11 


Br. Hór. I. 5, 1.—28. 

Fimta bréf 

til 

Torkvats. 

Ef þú getr fengið af þér að koma í samkvæmi og halla 
þér niðr á borðbekki- eftir Archías, og gerir þig ánœgðan 
með að snæða hvers konar kálmeti úr lítilli skál, ætla eg 
að bíða þín heima hjá mér, Torkvatus, um sólarfall. í>ú 
munt fá vín að drekka, er helt hefir verið á geymiker 
milli hinnar mýrlendu Míntúrnsborgar og Petríns við Sí- 
núessu það ár, er Tárus var ra^ðismaðr í annað sinn. Ef 
þú hefir sjálfr betra vín, þá skaltu hafa það með þér ; að 
öðrum kosti verðr þú að láta þér lynda það, sem eg hefi 
að bjóða. Arinn minn og húsgögn mín hafa þegar lengi 
ljómað fáguð þér til virðingar. Slepp hégómlegum vonum, 
kappi um auðlegð og máli Moschs. Afmælishátíð Cesars 
á morgun mun veita oss leyfi og svefn, og munum vér því 
að ósekju geta lengt daginn fram á sumarnóttina með vin- 
samlegu hjali. Til hvers eru eigurnar mér, ef eg fæ eigi 
að njóta þeirra ? Sá maðr, sem er sparsamr af umhyggju 
fyrir erfingja sínum og of strangr við sjálfan sig, sitr á bekk 
með vitfirringi ; eg ætla að fara að drekka og strá blómum, 
og hirða eigi um, þótt eg verði jafnvel kallaðr ráðlaus. 
Hvað er það, sem víndrykkjan getr eigi til leiðar komið ? 
Hún birtir það, sem hulið er. Hún lætr vonir manna rœt- 
ast; knýr dáðleysingja fram til bardaga, tekr byrði af hug- 
sjúkum sálum og kennir oss nýjar listir. Hvern hafa hinir 
frjófgandi bikarar eigi gert orðsnjallan ? Hvern hafa þeir 
eigi gert frjálsan í krappri fátœkt ? Eg tek að mér þann 
starfa, sem eg er vel til fallinn og eigi ófús á, að sjá um, 
að óþrifalegr randdúkr eða óhreinn brjóstdúkr hleypi eigi 
hrukkum á nef þér, og að þú.getir séð þig í borðkönnu og 
borðfati, og að enginn sé meðal hinna trúu vina, er beri 
það út, er talað er, og að líkr sœki líkan heim og eigi 
skifti við hann. Eg ætla að láta Bútru og Septicius koma 
með þér, svo og Sabín, ef hann er eigi bundinn við fyrra 
heimboð og stúlku, sem honum þykir vænna um enn boð 
mitt. Hér geta og nokkrir aukaboðsmenn komizt fyrir, 



12 


Br. Hór. I 5, 28.—Bl. 6, 1.—25. 


enn svitaþefrinn verðr óþægilegr í þeim samkvæmum, þar 
sem of þröngt er. Rita þú mér aftr, hve mannmargr þú 
vilt vera. Slepp öllum störfum og skjózt út um bakdyrnar 
frá skjólstœðingi þínum, er bíðr þín í stofunni. 

Sétta bréf 

til 

Numicíusar. 

Að láta sér ekkert miklast, Numicíus, er nálega það eitt 
og ekkert annað, er geti gert manninn sælan og haldið sælu 
hans við. Sumir horfa án alls ótta á sól og stjörnur og 
tímana, er líða með staðbundinni rás. Hvað ætlar þú um 
gjafir jarðarinnar eða hafsins, er auðgar Araba og Indverja, 
er búa manna lengst burtu ; hvað um sjónleika, lófaklapp 
og gjafir hinna vinveittu Kvíringa ? A hvern hátt ætlar þú 
að menn eigi að horfa á þetta, með hverri tilfinningu og 
yfirbragði ? 

þeirn manni, sem óttast það, er þessu er gagnstœtt, finst 
mikið til nálega á sama hátt sem þeim, er girnist; áköf 
geðshrœring er óþægileg hjá hvorum tveggja, jafnskjótt sem 
óvæntr hlutr raskar ró þeirra beggja. Hverju skiftir, hvort 
þeir eru glaðir eða hryggvir, hvort þeir girnast eitthvað 
eða óttast, ef þeir glápa og eru agndofa á sálu og líkama, 
hvað sem þeir sjá, það er betra er eða verra, enn þeir áttu 
von á ? Vitr maðr má óvitr heita, og sanngjarn maðr ó- 
sanngjarn, ef hann leitar jafnvel dygðarinnar sjálfrar fram 
yfir það, er nœgilegt er. 

Far nú og lát þér finnast mikið til silfrsmíðis, forns marm- 
arasmíðis, eirsmíðis og listaverka ; dást að týrverskum litum 
og gimsteinum, lát þér vænt um þykja, að þúsund augu 
horfa á þig, er þú talar. Ver ötull og far árla til torgs 
um morgna og seint heim um kveld, til þess að Mútus 
skeri eigi meira korn upp af ökrum sínum, þeim er hann 
hefir fengið í heimanfylgju með konu sinni, og til þess að 
þér þurfi eigi fremr að þykja mikið til hans koma, enn 
honum til þín, þvíað það er óviðrkvæmilegt, með því að 
hann er af lakari ættum enn þú. Sérhvað það, sem er í 
jörðu niðri, mun tíminn í Ijós leiða; enn grafa það niðr og 






Br. Hór. I 6, 25.—54. 


18 


by r gj a , er mikið ber á. ]?ótt þú verðir þjóðkunnr og hafir 
oft sézt í súlnagöngum Agrippu og á Appíusvegi, áttu þó 
eftir að fara þangað niðr, er þeir Núma og Ankus eru áðr 
farnir. 

Ef harðr verkr legst undir síðu þér eða í nýru þín, þá 
skaltu leita lækninga við sjúkdómi þínum. Vilt þú lifa rétt- 
lega ? Hver vill það eigi ? Ef dygðin ein getr veitt þetta, 
þá skaltu stunda hana með atorku og sleppa unaðsemdum. 

Ef þú ætlar, að dygðin sé orðin ein eins og sumir hyggja 
að heilagr lundr sé viðr einn, þá gjald þú varhuga við, að 
enginn annar komist fyrr til hafna enn þú, til þess að þú 
missir eigi verzlunar þinnar í Cíbýru eða Bíþýnafylki. Legðu 
þúsund vogir í hrúgu, og aðrar þúsund, og enn skal hin 
þriðja þúsund við bœtast, og enn fjórða þúsundin, er fer- 
skeyti hrúguna. f>víað Auðlegð drottning veitir manni konu 
með heimanfylgju, traust og vini, ættgöfgi og fagra ásýnd; 
og Fortölugift og Fegrð prýðir þann, er vel er fjáðr. 

Konungr Kappadóka er auðugr að mani, enn fésnauðr ; 
ver eigi snauðr sem hann. . Mælt er, að Lúkúllus hafi ein- 
hverju sinni verið að spurðr, hvort hann gæti léð hundrað 
þurpuraskikkjur handa leiksviðinu, og er þá sagt, að hann 
hafi svarað : ‘Hvernig get eg léð svo margar ? J>ó skal 
eg leita og senda svo margar sem eg hefi’. Skömmu síðar 
ritar hann, að hann hafi fimm þúsund skikkjur heima hjá 
sér, og mætti taka sumar eða allar. 

Fátœklegt er það hús, þar sem eigi er margt afgangs, 
það sem húsbóndinn veit eigi af og verðr þjófum að notum. 
Ef því féð eitt getr gert manninn sælan og haldið sælu 
hans við, þá skaltu manna fyrstr endrtaka þessa iðn og 
hverfa frá henni manna síðastr. Enn ef tignarmót og vin- 
sæld af alþýðu gera manninn sælan, þá skulum vér kaupa 
oss þræl til að segja oss nöfn manna, hnippa í vinstri hlið 
vora og neyða oss til að rétta hina hœgri hönd yfir metin. 
f>essi maðr má mikið, segir nafnsögumaðr, í Fabíasveit, 
enn þessi í Velvatnssveit; þessi mun veita vandbundinin 
hverjum, sem hann vill, og mun geta orðið svo ónotalegr, 
að taka fílbeinsstólinn frá hverjum sem honum lízt. Bœt 
því og við kveðju þína, að kalla hvern þeirra bróður eða 


14 Br. Hór. I 6, 54.-68. 7, 1.—14. 

föður, og ættleið hvern kurteislega, eftir því sem hann hef- 
ir aldr til. 

Ef sá lifir farsællega, er vel matast, þá skulum vér fara 
með birtingu þangað, sem maginn leiðir oss ; vér skulura 
fiska og fara á dýraveiðar, svo sem Gargilíus forðum gerði; 
hann lét þræla sína árdegis taka veiðinet og veiðispjót, og 
fara með þau yfir torgið fult af fólki, til þess að lýðrinn 
sæi einn af hinum mörgu múlum koma aftr með keypt 
villisvín. I.augum oss, áðr enn matrinn hefir melzt og sjatn- 
að í maganum, og gleymum, hvað sœmir og eigi sœmir, svo 
að vér eigum skilið, að vera ritaðir á vaxspjald Cerverja, 
líkir hinu lastauðga róðrarhyski Úlixes’ íþakseyings, því er 
mat meira bannaðan munað enn ættland sitt. 

Ef ekkert er þægilegt án ástar og gamans, svo sem 
Mímnermus ætlar, þá skaltu lifa við ást og gaman. 

Vertu nú sæll og líði þér vel. Ef þú þekkir eitthvað, 
sem réttara er enn þetta, þá seg mér það í hreinskilni ; 
enn sé eigi svo, þá neyt þess með mér, er hér er mælt. 

Sjöunda bréf 

til 

Mecenasar. 

Eg hafði lofað þér að vera að eins fimm daga tíma uppi 
í sveit, enn reynist nú lausmáll og læt mig vanta allan 
Sextílismánuð. Enn ef þú, Mecenas, vilt, að eg lifi heill 
heilsu og að mér líði vel, verðr þú þó að veita mér hið 
sama tillæti, þegar eg er hræddr um, að eg sýkist, er þú veitir 
mér sjúkum, meðan hinn fyrsti þroskatími fíkjunnar og hit- 
inn skreyta greftrunarstjórann með svartklæddum þjónum, 
og meðan hver faðir og hver viðkvæm móðir er hrædd 
um börn sín, og meðan greiðvikin þjónustusemi og smástörf 
á torginu valda riðusóttum og opna erfðaskrár. Enn er 
skammdegi kemr og snær fellr á héraðið við Ölbu, þá mun 
skáld þitt hverfa niðr tilsjávar, fara varlega með sig, hnypra 
sig saman og lesa; enn er vestanvindarnir taka aftr að 
blása og hin fyrsta svala kemr, þá mun skáldið aftr heim- 
sœkja þig, ástúðlegi vinr, ef þú leyfir það. 

þ»ú hefir eigi auðgað mig á sama hátt, sem húsráðandinn 





Br. Hór. I 7,14.—44. 


15 


í Kalabríu býðr gesti sínum að borða perur. Borðaðu, kunn- 
ingi, segir hann. Eg hefi nú fengið nóg, segir gestr. 
Taktu þá með þér svo mikið sem þú vilt, segir húsráðandi. 
Nei, eg þakka fyrir, segir gestr. þ>essar litlu gjafir munu 
eigi koma börnum þínum illa, segir húsráðandi. Söm er 
þín gerðin, segir gestr, sem þótt eg fœri klyfjaðr heim. 
f>ú rœðr, segir húsráðandi; ef þú skilr þetta eftir, fá grís- 
irnir það í dag. 

Eyðslusamr maðr og óvitr gefr það, er hann sjálfr smáir 
og virðir að vettugi. f>etta sáð hefir af sér gefið óþakk- 
láta menn og mun gera það um aldr og ævi. Góðr maðr 
og vitr kveðst vera albúinn að gera vel til þeirra, er góðs 
eru maklegir, og þó er honum eigi ókunnugt, hver munr 
er á eirpeningum og fíkbaunum. Eg mun haga mér svo, 
að samboðið sé verðleik velgerðamanns míns. 

Ef þú vilt eigi, að eg fari neitt burt,, þá verðr þú að 
láta mig fá aftr liraust brjóst, dökt hár og mjótt enni ; þá 
verðr þú að veita mér aftr sœtt mál og fagrt bros, og að 
eg angrist af því, að hin keskna Cínara hleypr á braut, 
meðan á drykkju stendr. 

Mjóslegin refkind hafði einhverju sinni skriðið um þröngva 
smugu inn í kornbyrðu, og er hún hafði etið sig fulla, leit- 
aði hún við að fara út aftr með fullum kviði, enn mátti eigi 
út komast. Hreysiköttr, er stóð fjarri, mælti þá við refsu : 
Ef þú vilt komast þaðan, er þú nú ert stödd, verðr þú að 
fara mögr út um hina þröngu holu, er þú fórst mögr inn 
um. Ef þessari dœmisögu er beint að mér, þá sleppi eg 
öllu, og eigi lofa eg svefn alþýðu saddr af alifuglum, og 
eigi sel eg hið fullfrjálsa næði af hendi fyrir auðœfi Araba. 
J>ú hefir oft lofað hœversku mína og heyrt mig kalla þig 
konung og föður, og það hefi eg eigi síðr gert í fráveru þinni. 
Hygg nú að, hvort eg get með glöðu geði skilað því aftr, 
er þú hefir gefið mér. 

Telemachi, syni hins þolgóða Ulixes’, fóru eigi illa orð, 
er hann sagði: ‘íþaka er eigi hestum hent; þar er hvorki 
víðáttumikið flatlendi né mjög grasgefið. Eg ætla að láta 
þig, Atrevsson, halda gjöfum þínum. pær eru þér hagfeld- 
ari’. Smátt hœfir smám ; mér gezt nú eigi lengr að hinu 




16 Br. Hór. I 7, 44.-73. 

konunglega Rómi, heldr að hinu kyrrláta Tíbúri eða hinu 
friðsamlega Tarenti. 

Filippus, er var mikill atkvæðamaðr, og ágætr fyrir mála- 
flutning sinn, gekk einhverju sinni nær áttundu stundu heim 
frá störfum sínum og kvartaði yfir því, að Kilirnir lægi of 
langt frá torginu, þvíað hann var þegar hniginn á efra aldr. 
Er þá mælt, að hann hafi séð mann einn vandlega rakað- 
an í auðu skeggrakaraskygni; var hann sjálfr að hreinsa 
neglr sínar í hœgðum sínum með hnífkuta. Demetrius (það 
var sveinn Filipps, og var sá vanr að leysa erindi hans vel 
af hendi), farðu, mælti Filippus, og spyr rnanninn, hvaðan 
hann sé, hver hann sé, hvernig hagr hans sé, hver faðir 
hans sé og hver verndari hans, og kom aftr og seg mér, 
hvað hann segir um það. Sveinninn fer, kemr aftr og seg- 
ir, að maðrinn heiti Volteius Mena, sé kallari, lifi við lítil 
efni, sé kunnr að því að hraða sér eða fara sér hœgt eftir 
atvikum, kunni að afla fjár og njóta, uni sér vel við lítils 
háttar lagsmenn og víst heimkynni, hafi gaman af sjónleik- 
um, og Marzvellinum, er hann hafi lokið störfum sínum. 
‘Mig langar til að fá að vita hjá honum sjálfum það sem 
þú segir mér. Seg honum að koma til náttverðar’. Mena 
vildi eigi almennilega trúa þessu ; hann undraði þetta með 
sjálfum sér. Enn skjótt að segja : Mena afþakkar. Neit- 
ar hann mér ? mælti Filippus. ‘Já, það gerir hann, furtr- 
inn, og er annað tveggja, að hann fyrirlítr þig eða er 
hræddr við þig’. 

Morguninn eftir kom Filippus til Volteius’, þar sem hann 
var að selja enum kyrtilklædda almúga lítilvægt rusl, og 
varð Filippus fyrri til að heilsa honum. Volteius tók þá 
að afsaka sig fyrir Filippi með önnum sínum og leigumanns- 
störfum, er hann væri við bundinn, svo og fyrir það, að 
hann hefði eigi heimsótt hann um morguninn, og enn fyr- 
ir það, að hann hefði eigi orðið fyrri til að sjá hann. Vit, 
að eg skal fyrirgefa þér, mælti Filippus, ef þú borðar hjá 
mér í dag. Sem þú vilt, mælti Volteius. Kom þá eftir 
níundu stund, mælti Filippus; enn far nú og auk með at- 
orku efni þín. J>á er komið var til náttverðar, óð alt á 
Volteius, þar til er hann að lokum var látinn heim fara til 


Br. Hór. I, 7, 73.-98. 8, 1.—3. 


17 


svefns. Sást hann nú oft koma þangað, sem fiskr rennr að 
huldum öngli; hann kom sem skjólstœðingr um morgna og 
lét sig nú aldrei vanta, þá er matazt var. Og er hin lat- 
neska fórnarhátíð var boðuð, var honum boðið að fara með 
út á búgarð nærri borginni. Er hann nú settr á smáhesta- 
kerru og lofar óaflátlega sáðlöndin og loftslagið í Sabafylki. 
f>etta sér Filippus og brosir að ; og af því að hann leitar sér 
hvaðan æfa gamans og skemtunar, gefr hann Volteiusi sjö þús- 
undir sextáneyringa og lofar honum öðrum sjö þúsundum að 
láni og telr hann á að kaupa litla jörð, og gerir Volteius það. 
Og til þess að eg tefji þig ekki lengr, enn þörf krefr, með 
mikilli málalengingu, þá er það af Volteiusi að segja, að 
hann, er áðr var snyrtimaðr, gerist nú sveitalegr og klifar 
um plógför ein og víngarða, rœktar álma, gengr fram af 
sér af erfiði og verðr hrumr af auragirnd. Enn er sauðfé 
hans var stolið og geitfé hans sýktist og dó, kornvöxtrinn 
brást og naut hans drapst fyrir plóginum, stygðist hann við 
þenna missi, tók jálk einn í skyndi um miðja nótt og heldr 
í bræði til húsa Filipps. Jafnskjótt sem Filippus sá hann 
óhreinan og órakaðan, mælti hann : Mér virðist þú, Vol- 
teius, vera of vinnustrangr og búhyggjusamr. Víst mundir 
þú, verndari minn, mælti Volteius, kalla mig auman, ef þú 
vildir nefna mig réttu nafni. f> v í bið eg þig og grátbœni 
fyrir fœðingarguð þinn og hœgri hönd þína og húsgoð þín; 
lát mig komast aftr í hina fyrri stöðu mína. 

Sá er eitt sinn hefir séð, hve miklu betra það er, er 
hann hefir slept, enn hitt, er hann hefir eftir sótt, hverfi 
aftr í tíma og leiti þess af nýju, er hann hefir áðr frá horf- 
ið. fað er viðrkvæmilegt, að hver mæli sig með mæli- 
kvarða og feti sjálfs sins. 

Áttunda bréf 

til 

Celsus’ Albinóvans. 

Flyt þú, ljóðdís, eins og eghefi beðið þig, Celsusi Albínó- 
vani, förunauti Nerós og ritara, kveðju mína og hamingju- 
ósk. Ef hann spyr þig, hvað eg hafist að, þá skaltu segja, 

2 



18 


Br. Hór. 1 8, 3.—17. 9, 1.—12. 


að eg hafi margt fagrt fyrir stafni, enn að eg lifi þó hvorki 
góðu né ánœgjusömu lífi, eigi af því, að hagl hafi brotið 
niðr vínvið minn eða ofrhiti sviðið olíuviðinn, eigi heldr af 
því, að naut mín sé sjúk á fjárlægum beitilöndum, heldr af 
því, að eg sé síðr heill á sálunni enn líkamanum öllum, og 
vilji ekkert heyra og ekkert nema, það er lina megi sjúk- 
leik minn ; að eg styggist við trúa lækna og reiðist vinum 
mínum, af því að þeir kostgæfa að bægja hinni banvænu 
svefnsýki frá mér, sœki eftir því, er áðr hefir orðið mér að 
meini, enn firrist það, er eg ætla að verða muni að liði, og sé 
svo reikandi, að mig fýsi til Tíbúrs, þá er eg er í Rómi,enn aftr 
til Róms, þá er eg er í Tíbúri. |>ví næst skaltu spyrja hann, 
hvernig honum líði, hvernig hagr hans standi, hvernig hann 
hagisér oghversu hann geðjist hinum unga manni og föruneyti 
hans. Ef hann segir, að alt gangi vel, þá skaltu fyrst muna að 
láta þér vænt um þykja, og því næst skaltu hvísla i eyra hans 
þessum áminningarorðum: Yér munum haga oss svo við þig, 
Celsus, sem þú hagar þér í hamingju þinni. 

Níunda bréf 

til 

Kládíus’ Nerós. 

f>að er auðséð, Kládíus, að Septimíus sér einn, hverjar 
mætr þú hefir á mér. f>víað með því að hann biðr mig 
og leggr mjög fast að mér, og það hvorki um meira né 
minna enn það, að eg skuli halda sér fram og reyna að 
koma sér á framfœri við þig, þar sem hann sé samboðinn 
hugarfari og húsháttum Nerós, er kýs sér það eitt er sœmi- 
legt er, og er hann ætlar, að eg gangi þér í stað allnáins 
vinar, þá sér hann, hvað eg á undir mér, og þekkir mig 
betr enn eg sjálfr, Eg hefi reyndar sagt margt mér til 
undanfœrslu ; enn eg hefi verið hræddr um, að menn mundu 
ætla, að eg gerði of lítið úr mér, og drœgi dulur á eiginn 
mátt minn, og hugsaði að eins um sjálfs míns hag. Svo 
hefi eg þá viljað sneiða hjá ámæli fyrir meiri yfirsjón og 
hefi því látið mér lynda að leita þeirra launa, er borgmann- 
leg djörfung veitir. Ef þú þá lætr þér það vel líka, að eg 
hefi lagt niðr feimnina sakir áskorunar vinar míns, þá skaltu 






Br. Hór. I 9, 12.—13. 10, 1.—30. 19 

taka mann þenna í flokk þinn og ætla hann duganda mann 
og góðan dreng. 

Tíunda bréf 

til 

Aristíus’ Fúsks. 

Vér, sem unnum sveitinni, heilsum Fúski, er ann borg- 
inni. Erum við í þessu einu mjög ólíkir, enn í öðru erum 
við nálega sem tvíburar með bróðurhug, og hverju því er 
annar neitar, neitar og hinn, og við kinkum báðir jafnt 
kolli að því, er öðrum líkar, svo sem gamalkunnug dúfu- 
hjón. f»ú gætir hreiðrsins, enn eg lofa iœki hinnar unað- 
legu sveitar og hina mosavöxnu kletta og lundana þar. 
Skjótt að segja, eg lifi sem konungr, þegar er eg hefi 
skilið við það, er þér lofið og hefjið til himna, og eg hafna 
sœtabrauði svo sem þrællinn, er strauk frá prestinum ; eg 
þarf hversdagslegs brauðs, og þykir mér það nú betra, enn 
kökur með hunangskryddi. 

Ef svo ber að lifa, sem samkvæmt er eðli manns, og fyrst 
skal hússtœðis leita: þekkir þú þá nokkurn þann stað, sem 
fremri er, enn hin sæla sveit? eða er nokkur sá staðr, þar 
sem vetrinn er hlýjari eða þægilegri vindblær linar œði 
Hundsins og umbrot Ljónsins, þá er það hefir tekið œrsla- 
fult í móti hinni brennandi sól ? Er nokkur sá staðr, þar 
sem meinsöm áhyggja slítr síðr svefn manna ? Ilma eða 
Ijóma grösin síðr enn lýbverskir smásteinar ? Er það vatn 
tærara, er rennr um stræti borgarinnar og leitar við að 
rjúfa blýpípurnar, heldr enn það vatn, er rennr með hraða 
ogþægilegum nið um framhallan lœkjarfarveg? Skógr er 
þó rœktaðr inni á milli mislitra súlna. og það hús er lofað, 
er víðsýnt er frá á land út. f>ótt náttúran sé með lurki á 
braut rekin, mun hún þó jafnan aftr hverfa og brjótast sigr- 
sæl á laun í gegnum hina óviðrkvæmilegu fyrirlitning. 

Sá maðr, er eigi hefir kunnáttu til, að bera þá ull, er 
drekkr í sig akvínskan litsafa, saman við sídónskan purp- 
uradúk, mun eigi verða fyrir vísara tjóni eða sárara, enn sá, 
er eigi getr greint ósatt frá sönnu. f»eim manni mun verða 

2 * 



20 Br. Hór. I 10, 30.—50. 11, 1.—6. 

mikið um breyting á hag sínum, er um of hefir glaðzt af 
meðlætinu. Ef þú dáir eitthvað, muntu sleppa því nauðugr. 
Forðastu það sem stórfenglegt er. Undir fátœklegu þaki 
geta menn lifað hamingjusamlegar enn konungar og gœð- 
ingar þeirra. 

Hjörtr átti baráttu við hest og bar hærra hlut og rak 
hestinn frá hinu sameiginlega haglendi, þar til er hestrinn, 
er bar lægra hlut í hinni langvinnu baráttu, leitaði trausts 
hjá manninum og lét leggja beizli við sig; enn er hann 
hafði gengið af óvini sínum sigruðum og misþyrmt honum, 
gat hann eigi kastað reiðmanninum af baki sér né losað 
beizlið úr munni sér. Svo mun og þeim fara, er af hræðslu 
við fátœktina leggr frelsið í sölurnar, er hverjum málmi er 
dýrmætara, að hann mun sökum óráðvendni sinnar bera 
herra sinn og lifa í eilífri ánauð, af því að hann kann eigi 
að neyta lítils. Ef hagr manns á eigi við hann, þá fer, sem 
stundum um skóinn ; ef hann er of stór handa fœtinum, þá 
fellir hann manninn ; ef hann er of lítill, kreppir hann að. 

Un vel hag þínum, Aristíus, og lif vitrlega, og eigi skalt 
þú sleppa mér óhegndum, ef þér virðist eg safna meiru, 
enn nóg er, og aldrei láta af. J>að fé, er safnað hefir ver- 
ið, drottnar yfir manni eða þjónar honum, og er það mak- 
legra, að það sé dregið með snúnum streng, enn að það dragi 
mann á honum, 

J»etta las eg fyrir handa þér á bak við hið hrörlega hof 
Vakúnu, glaðr að öðru leyti enn því, að þú varst eigi hjá 
mér. 


Ellefta bréf 

til 

Búllats. 

Hvernig leizt þér, Búllatíus, á Chíos, á hina alkunnu Les- 
bos, hvernig á hina snotru Samos, hvernig á Sardís, kon- 
ungsborg Krösusar, hvernig á Smyrnu og Kólófón ; þóttu 
þér þessar borgir meiri eða minni, enn orð fór af? |>ykir 
þér lítið til alls þessa koma í samanburði við Marzvöllinn 
og Tíberfljótið ? Eða kýs þú þér eina af hinum attölsku 
borgum ? Eða lofar þú Lebedus af leiða á sjóferðum og 




Br. Hór. I 11, 6.—30. 12, 1.—9. 


21 


landferðum ? £>ú veizt, hvað Lebedus er, þorp, mannfærra 
enn Gabsborg og Fídensborg ; þó vildi eg lifa þar, gleyma 
mínum vandamönnum og láta þá gleyma mér, og sjá ber- 
serksgang Neptúns álengdar af landi. Enn hvorki mun sá, 
sem fer frá Kapúu til Róms, votr af regni og forugr, vilja 
ala aldr sinn í veitihúsi; né heldr lofar sá, er innkulsa hefir 
orðið, ofna og böð, svo sem það, er veiti fullkomlega ham- 
ingjusamt líf ; og þótt hvass sunnanvindr hafi hrakið þig á 
hafi úti, rnunlu eigi selja skip þitt fyrir þá sök fyrir handan 
Egevshaf. 

Ródos og hin fagra Mýtílensborg gerir þeim, er heil- 
brigðr er á sálunni, sama gagn, sem úlpa gerir um sumar- 
sólstöður og lendadúkr í hríðarveðri, Tíberfljótið í skamm- 
deginu og ofn í Sextílsmánuði. Meðan kostr er og Hamingj- 
an brosir við oss, skulum vér í Rómi lofa Samos og Chíos 
og Ródos, án þess að fara þangað. Tak þú með þakklátri 
hendi við hverri hamingjustund, sem guð veitir þér, og 
frestaðu eigi unaðsemdunum til næsta árs, svo að þú getir 
sagt, hvar sem þú hefir dvalizt, að þú hafir unað vel hag 
þínum ; þvíað ef skynsemi og hyggni nemr braut áhyggj- 
urnar, enn eigi sá staðr, er gnæfir yfir hið víða haf, þá 
skifta þeir, er yfir hafið skunda, um loftslag, enn eigi um 
skaplyndi. Ötult dáðleysi þjáir oss. Vér leitum hamingju- 
samlegs lífs á skipum og fereykisvögnum. J>að sem þú 
leitar eftir, er hér ; það er í Úlúbrum, ef þig vantar eigi 
jafnaðargeð. 


Tólfta bréf 

til 

lccíusar. 

Ef þú, Iccíus, neytir réttlega hinna sikileysku ávaxta 
Agrippu, er þú safnar saman, þá getr Júppíter eigi veitt 
þér meiri gnótt. Létt harmtölum, þvíað sá er eigi fátœkr, 
er nœgilegt hefir til neyzlu. Ef magi þinn er heill, brjóst 
og fœtr, þá munu konungleg auðœfi engu meira fá við bœtt. 
Ef svo kann að vera, að þú neytir eigi þess, er fyrir hönd- 
um er, heldr lifir á jurtum og notrugrasi, munt þú og lifa 
svo framvegis, þó að hinn tæri lœkr Hamingjunnar gylli 





22 


Br. Hór. I 12, 9.-29. 13, 1.—5. 


þig þegar í stað, hvort sem það er af því, að féð getr eigi 
breytt eðli manns, eða af því, að þér þykir alt minna vert 
enn mannkostirnir einir. 

Undrumst vér, að búfé bítr akra og rœktuð lönd Demó- 
kríts, meðan hinn skjóti hugr hans er líkamslaus erlendis, 
þar sem þú innan um svo mikinn óþrifnað og sýking á- 
batagirndarinnar hyggr að engum smámunum og lætr þér 
enn ant um það, er háleitt er, það er að segja að vita, 
hvað það er, er heldr hafinu í skefjum, hvað gangi ársins 
ræðr, hvort stjörnurnar sveima að vild sinni eða eftir œðra 
boði, hvað það er, sem felr og myrkvar kringlu tunglsins 
og hvað leiðir hana aftr í ljós, hvað hið sundrlynda sam- 
lyndi allra hluta vill og megnar, hvort Empedókli skjátlast 
eða hinum glöggskygna Stertíni ? 

Enn hvort sem þú bryðr fisk, ]auk eða tvífil 1 , þá vertu 
Pompeius Grósfi hliðhollr, og ef hann œskir einhvers, þá 
veit honum það fúslega ; enn Grósfus mun einskis beiðast 
nema þess, er sanngjarnlegt er og viðrkvæmilegt. J>að má 
fá vini með góðu verði, þá er góðir menn þurfa einhvers 
við. 

Til þess að þér sé þó eigi ókunnugt, hvernig hagr 
Rómverja stendr, þá hafa Kantabrar hnigið fyrir vaskleik 
Agrippu, enn Armeningar fyrir dugnaði Kládíus' Nerós; 
Fraates hefir kropið á kné fyrir Cesari og gengið undir lög 
hans og forræði; hin gullna Gnótt hellir ávöxtum af fullu 
horni niðr yfir ftalíu. 

í>rettánda bréf 

til 

Víníusar. 

Eins og og hefi oftlega og lengi fram við þig tekið, Ví- 
níus, nú er þú byrjar ferð þína, þá skaltu því að eins fá 
Ágústi hinar innsigluðu rollur, ef hann er heill heilsu og 
glaðr og œskir þeirra, að þér verði eigi á af góðvild við 
oss, og að þú bakir eigi bœklingum vorum óþokka með 


1) Nafnið tvíftll (þ. Ziviébel) ertekiðúr Maturtabók Bjarnar Halldórs 
sonar, Kh. 1774, bls. 66. 






Br. Hór. I 13, 5.—19. 14, 1.—12. 


23 


of mikilli og of ákafri þjónustusemi. Ef pappírsbaggi minn 
kann að verða svo þungr, að hann meiði þig, þá kasta 
honum heldr af þér, enn að þú rekir klunnalega klyfsöðul- 
inn í á þeim stað, er þér er boðið að bera byrði þína til, 
og látir þannig hið föðurlega kenningarnafn þitt, asna, verða 
að athlœgi og þú sjálfr verðir að umtalsefni. Neyt orku 
yfir hæðir, vatnsföll og polla, og jafnskjótt sem þú hefir 
náð takmarki þínu og ert kominn alla leið, skaltu halda 
þannig á byröinni, að þú berir eigi bókaböggulinn undir 
hendi þér, svo sem bóndinn ber lamb sitt, eða svo sem hin 
vínfreka Pyrría ber stolinn ullvöndul, eða svo sem sveita- 
maðr, er boðið hefir verið, ber ilskó með hattkúfi sínum, og 
eigi skalt þú segja mönnum frá því almennt, að þú hafir 
svitnað undir byrði þeirra kvæða, er skemta megi augum 
og eyrum Cesars. f>ótt menn leggi fast að þér með spurn- 
ingum, skaltu halda áfram (án þess að svara). Farðu nú 
heill og vel og vara þig, að þú hnjótir eigi og skemmir 
það, er þér hefir verið í hendr selt. 

Fjórtánda bréf 

til 

bústjóra skáldsins. 

Bústjóri, þú sem hefir umsjón yfir skógum mínum og 
jarðarskika, sem lætr mig koma aftr til sjálfs míns, enn þér 
þykir þó lítið til koma, þótt þar hafi staðið fimm arnár og 
vant hafi verið að senda þaðan fimm góða heimilisfeðr til 
Varíu, við skulum keppast um það, hvort eg ríf þornana úr 
hug mínum með meira vaskleik, eða þú af landi mínu, og 
hvort betra sé, Hóraz eða eign hans. 

5>ótt ættrœkni Lamíu og hrygð hans haldi mér hér aftr, 
þar sem hann harmar bróður sinn og er óhuggandi af missi 
hans, ber þó hugr minn og hugsun mig þangað, er þú ert, 
og fýsist að brjóta lokur þær, er varna mér að komast út 
á hið auða svæði. Eg segi, að sá sé sæll, er á heima í 
sveit, enn þú kallar þann sælan, er í borginni býr. J>að er 
auðvitað, að þeim manni er leiðr hagr sjálfs síns, er vel geð- 
jast hagr annars manns. Báðum fer óvitrlega, er þeir með 



24 


Br. Hór. I 14, 12.—43. 


ósanngirni ásaka staðinn saklausan. J> e tta er kenna sál- 
inni, er aldrei fær flúið sjálfa sig. 

Meðan þú varst vikadrengr hér í bœnum, baðst þú þess 
í þegjanda hljóði, að þú gætir komizt í sveit, enn nú, er 
þú ert bústjóri, fýsir þig til borgarinnar, sjónleikanna og 
baðanna ; enn um mig veizt þú það, að eg er sjálfum mér 
samkvæmr og fer hryggr að heiman, hve nær sem leið 
störf draga mig til Róms. Við dáum eigi hið sama ; í því 
skilr okkr á, þvíað það, er þú telr eyðileg og ógistileg 
holt, kallar sá unaðlegt, er mér er samdóma og hefir and- 
stygð á því, er þér þykir fagrt. Eg sé, að pútnahús og 
matsælt veitihús vekja hjá þér söknuð borgarinnar, svo 
og það, að afkimi sá, er þú ert á, mun fyrr fram leiða 
pipar og reykelsi enn vínber, og að þar er eigi veitihús 
nálægt, er geti veitt þér vín, né heldr léttlætiskona, er í 
hljóðpípu blæs, svo að þú getir hoppað með þunglegum 
fótaburði eftir þyt hennar, og þó verðr þú þar á ofan að 
vinna stritvinnu á plóglöndum, er í langan tíma eigi hafa verið 
jarðhöggvi snortin ; svo verðr þú og að hirða uxann, er frá 
plógi er leystr, og fylla hann á afstroknu laufi ; lœkrinn 
bœtir og, ef regn fellr, á fyrirhÖfn letingjans, þvíað honum 
þarf að kenna með mörgum hleðslum að hlífa hinu sólsæla 
engi. 

Heyr nú, hvað okkr skilr á; mér hafa áðr farið vel smá- 
gjörvar skikkjur og gljáanda hár, og þú veizt, að eg geðjaðist 
gjaflaust hinni fégjörnu Cínöru ; mér hefir þótt gott að bera 
tært Falernsvín að munni mér þegar um miðdegi ; enn nú 
kemr mér bezt stutt borðhald og að sofa í grasinu við lœk- 
inn, og eigi fyrirverð eg mig fyrir að hafa skemt mér, 
heldr fyrir það, að láta aldrei af skemtuninni. f>ar 
sem þú ert, rýrir enginn hagsmuni mína með öfundar- 
auga, né eitrar þá með huldu hatri og bakbiti; grannar 
mínir brosa að eins að mér, er eg bisa við hnausa og grjót; 
enn þú vilt heldr naga dagskamt með þrælum í borginni 
og œskir ákaflega að komast í tölu þeirra ; enn hinn kœni 
vikapiltr í bœnum öfundar þig af eldiviðnum, er þú hefir, 
og búfénu og maturtagarðinum. Latr uxi óskar sér að 




Br. Hór. I 14, 43.-44. 15, 1.—27. 


25 


mega bera reiðtygi, hestr vill draga plóg. Mín tillaga er, 
að hvor þeirra fremji fúslega þá list, er hann kann. 

Fimtánda bréf 

til 

Völu. 

pér ber að rita oss, Vala, enn oss ber að trúa þér til 
þess, er þú segir um það, hversu vetrarfar er í Velíu og 
loftslag í Salerni, hvað manna þar byggir og hvílíkr vegr- 
inn er, þvíað Antóníus Músa hefir sýnt mér fram á, að 
Bæborg er mér óþörf, og þó kemr hann mér út úr húsi 
hjá bœjarbúum, er eg lauga mig í ísköldu vatni um hávetr. 
Sannlega kvarta þorpsbúar yfir því, að menn skuli hverfa 
brott frá myrtviðarreitunum og brennusteinsböðunum, er 
sagt er að reki hinn seiga sjúkdóm úr taugunum ; hafa 
þorpsbúar illan hug á sjúkum mönnum, þeim er hafa áræði 
til að leggja höfuð sitt og maga undir klúsneskar lindir og 
leita til Gabsborgar og hinna köldu sveita. Nú verðr að 
skifta um stað og láta hestinn fara fram hjá hinum alkunnu 
gistihúsum. Hvert ætlar þú ? Leið mín liggr eigi til Kúm- 
borgar eða Bæborgar, mun reiðmaðrinn segja í bræði sinni 
með því að taka í vinstra tauminn, enn eyra hestsins er í 
hinum bitlaða munni. 

Enn átt þú að rita oss, hvor lýðrinn hefir meira korn sér 
til viðrværis, hvort menn safna þar regnvatni sér til drykkj- 
ar, eða þeir drekka vatn úr brunnum, er aldrei þrýtr vatn 
í, þvíað um vínið þar á ströndinni hirði eg eigi. Heima 
hjá mér í sveitinni get eg þolað hvað sem vera vill og unað 
við það ; enn er eg kem til sævar, fýsir mig að fá gott 
vín og þægilegt, það er reki áhyggjur á braut, er dreifi 
sér með sælli von um æðar mínar og í hug minn, veiti mér 
orðgnótt, og komi mér, sem eg væri ungr, í mjúkinn hjá 
einhverri stúlkunni í Lúkaníu ; og enn átt þú að segja mér, 
í hverju bygðarlaginu sé fleiri hérar, í hvoru fleiri villisvín, 
í hvoru hafinu fremr dyljist fiskar og íglar, til þess að eg 
megi þaðan aftr heim hverfa feitr sem Feakingr. 

í>á er Meníus hafði gengið vel fram í því, að eyða móð- 
urarfi sínum og föðurleifð og tók að þykjafyndinn og skemt" 


26 


Br. Hór. I 15, 27.-46. 16, 1.—11. 


inn, fór hann víða um sem œringi og átti hvergi vísan bás 
að að ganga. Og er hann var svangr, greindi hann eigi 
samborgarmann frá útlendum manni ; hann skirðist eigi við 
að ljúga alls konar óhróðri á hvern er vera skyldi ; hann var 
tjón og glötun og tortíming mattorgsins og gaf hinum gráð- 
uga maga alt það, er hann fékk hendi á komið ; enn er 
hann féklc alls ekkert eða lítið hjá þeim, er unnu strákskap 
hans eða vóru hræddir við hann, bar hann sér að munni 
skálar af ódýrri nautsvömb og lambakjöti, svo mikið að 
nœgja mátti þremr björnum, og sagði auðvitað um leið eins 
og hinn vandlætingasami Bestíus, að brenna ætti kviði 
eyðslumanna með glóandi plötu. Enn er hann fékk ein- 
hverja betri bráð og hafði látið hana verða að reyk og 
ösku, mælti hann : ‘Mig furðar að vísu eigi, þótt sumir eti 
upp eigur sínar, með því að ekkert er betra enn feitr þröstr 
og ekkert ljúffengara enn stórt gríslég’. Svona fer eg auð- 
sjáanlega að, þvíað eg lofa það sem víst er, þótt lítið sé, 
og ber mig allvel, þótt eg eigi við smátt að búa, þá er 
efnin þrjóta ; enn er mér hlotnast eitthvað betra og ríku- 
legra, segi eg hins vegar, að þér einir séið vitrir og lifið 
hamingjusamlega, er fé yðvart sést lagt í skrautlega búgarða. 

Sextánda bréf 

til 

Kvintíusar. 

Til þess að þú þurfír eigi að spyrja, Kvintíus góðr, hvort 
jörð mín fœðir eiganda sinn með akrlendi eða auðgar hann 
með olíuviðarberjum, eða aldini, eða engjum, eða vínviði, 
er álmi er vafinn, þá ætla eg að lýsa greinilega fyrir þér, 
hvernig landið er lagað og hvernig það liggr. 

Hér væri einlæg fjöll, ef þau greindist eigi af dal einum 
skuggamiklum, enn þó eigi fremr enn svo, að hin upprenn- 
andi sól skín á hœgri hlið dalsins, enn döggvir hina vinstri 
hlið hans, er hún líðr burt á hraðfleygum vagni. f»ér mun 
mikið um veðrsældina finnast. Hvað mun þér þá verða að 
orðum, ef þyrnigerði bera örlátlega hjúpur og sláber ? eða 
ef eik og steineik gleðr búféð með miklum ávexti og eig- 
andann með miklum skugga ? J>ú munt segja, að Tarent 







Br. Hór. I. 16, 11.—42. 


27 


sé komið nær og standi hér í blóma sínum. Hér rennr og 
lind, svo stór, að lœk má kalla ; hún er svo köld og tær, 
að Hebrá, er um f>rakland rennr, er eigi kaldari og tærari, 
er hún holl fyrir óstyrkt höfuð, holl fyrir óstyrkvan maga. 
f>essum fylgsnum, er þægileg eru, og, ef þú vilt trúa mér, 
jafnvel unaðsamleg, átt þú það að þakka, að eg held heilsu 
minni í septembermánuði. 

f>ú lifir, sem vera ber, ef þú leggr stund á að vera sem 
orð fer af þér. Vér allir hér í Rómi höfum þegar lengi 
kallað þig sælan ; enn eg uggi, að þú trúir einhverjum öðr- 
um betr um þig, enn sjálfum þér, og að þú ætlir, að aðrir 
sé sælir enn þeir, er spakir eru og góðir ; og ef lýðrinn 
segir, að þú sért hraustr og heilbrigðr, þá reynir þú að 
dylja hina huldu riðusótt um matmálstíma, þar til er skjálfti 
kemr á hinar mötugu hendr þínar. Röng blygðun óvitra 
manna dylr ólæknuð kaun þeirra. 

Ef einhver færi að tala við þig um styrjaldir, er háðar 
hafa verið á sjó og landi, og fiðraði við áhlýðin eyru þín 
með þessum orðum: 'Júppíter, er elr önn fyrir þér og borg- 
inni,láti það vera óvíst, hvort lýðrinn vill heldr velvegnun þína, 
eða þú lýðsins’, þá gætir þú kannazt við lof það, er Ágústus 
einn á; enn er þú lofar að kalla þig spakan og lýtalausan, 
tekr þú þá eigi undir, er þú ert því nafni nefndr, seg mér 
það, góðrinn minn ? ‘Víst geri eg það, þvíað bæði mér 
og þér þykir vænt um að vera nefndr góðr og vitr\ Sá 
er getr veitt þetta í dag, getr tekið það aftr brott á morg- 
un, ef hann vill, svo sem hann mun taka brott vandbundin- 
in, ef hann hefir veitt þau óverðugum manni. Legg þetta 
niðr, segir hann; eg á það. Eg legg það niðr og geng 
hryggr á braut. Enn ef hann nú hins vegar kallaði og 
segði, að eg væri þjófr, og kvæði nei við því, að eg væri 
skírlífr, og stœði fast á því, að eg hefði hert snöru að hálsi 
föður míns, mundi eg þá láta ósönn brigzli á mig bíta og 
bregða lit ? Hverjum þykir gaman að ósönnum sóma, og 
hver skelfist af lognum óhróðri, nema sá, er lastauðugr er 
og lækningar þurfi ? Hver er góðr maðr ? Sá er gætir 
samþykkta feðranna og laga og landsréttar og með dómum 
sínum sker úr mörgum og miklum þrætum, og er sá maðr, 



28 


Br. Hór. I 16, 42.-74. 


að fé glatast eigi, er hann gengr í veð, og mál vinnast, 
þá er hann ber vitni. Enn alt heimilisfólkið hans og allir 
grannar hans sjá þó, að hann hefir inni fyrir ljótan mann 
að geyma, þótt hann sé fagr álitum og hafi sjálegan hör- 
undslit. 

Ef þræll minn segir við mig: ‘Eg hefi eigi stolið og 
eigi strokið’, þá svara eg: hefir umbun þína fyrir það, 

þér svíðr eigi undan svipuhöggunum’. ‘Eg hefi eigi mann 
vegið’. ‘pú skalt eigi fœða hrafna á krossi’. ‘Eg er góðr 
maðr og ráðvandr’. J>á kastar Sabellingrinn höfðinu aftr og 
neitar því þverlega ; þvíað varúðugr úlfr óttast veiðigröfina, 
haukrinn hinar grunsamlegu snörur og ránfiskrinn hinn hulda 
öngul. Góðir menn óttast að misgera af ást til dygðarinn- 
ar ; pú munt ekkert ilt að hafast af hræðslu við refsing- 
una. Enn ef þú hefir von um að dyljast, munt þú saman 
blanda helgum hlutum og vanhelgum. J>víað þá er þú stelr 
einum mæli bauna af þúsund mælum, er skaðinn að vísu 
minni, enn afbrotið þó eigi minna fyrir það, að minni ætlun. 
Hve nær sem sá hinn góði maðr, er alt torgið og allr dóm- 
pallrinn horfir á, blíðkar guðina með grís eða nauti og hefir 
mælt hárri röddu: ‘faðir Janus og Apolló’, bærir hann 
varirnar að eins, af því að hann er hræddr um að til hans 
muni heyrast, og segir: ‘fagra Laverna, lát mig dyljast, lát 
mig sýnast réttlátan og ráðvandan, breið nótt yfir syndir 
mínar og bregð skýi yfir prettu mína\ 

Eg sé eigi, í hverju ágjarn maðr er betri eða frjálsari enn 
þræll, er hann beygir sig niðr á gatnamótum, til þess að 
taka upp eirpening, er þar sitr fastr ; þvíað sá er girnist, 
mun og við ótta búa, og sá er við ótta lifir, verðr aldrei 
frjáls að minni hyggju. Sá er gefr sig allan við gróða og 
sökkvir sér niðr í hann, hann hefir glatað vopnum sínum og 
fyrirlátið stöð manndygðarinnar. |>á er selja má bandingja, 
skal eigi drepa hann, hann getr orðið gagnlegr með vinnu 
sinni; bezt er að láta hann vinna baki brotnu og hirða bú- 
fé og erja jörðina, vera í siglingum og kaupferðum á vetr- 
um úti á reginhafi, bœta verð á vistum og flytja að korn 
og önnur föng. Góðr maðr og vitr mun þora að segja : 
‘Hvað munt þú, Penþevs, stýrandi J>ebuborgar, nauðga mér 



Br. Hór. I 16, 74.-79. 17, 1.—22. 


29 


til að þola og bera, það er mér sé ósœmilegt ?* ‘Eg mun 
taka frá þér eigur þínar’. ‘f>að er að segja búfé mitt, lausa- 
fé, legubekki, silfrgripi. þ>ú mátt taka það’. ‘Eg mun láta 
harðan gæzlumann varðveita þig og halda þér í handfjötrum 
og fótfjötrum.’ ‘Guð mun sjálfr leysa mig, jafnskjótt sem 
eg vil\ Ætlan hans er, að þvíereghygg: ‘Eg skal deyja’; 
dauðinn er endimark allra hluta. 

Seytjánda bréf 

til 

Skevu. 

f>ótt þú sjáir sjálfr nógsamlega fyrir þér, Skeva, ogvitir, 
hversu byrjar að skifta við sér meiri menn, skaltu þó taka 
eftir því, er lítilmótlegr vinr, sem enn er námþurfi, ræðr 
þér, svo sem ef blindr maðr vildi segja til vegar ; enn gæt 
þó að, hvort jafnvel vér mælum nokkuð það, er þú mundir 
vilja þér í nyt fœra. 

Ef þér þykir vænt um að njóta þægilegrar hvíldar og 
svefns fram að hinni fyrstu stund, og ef þér er eigi um ryk 
og hjólaskrölt eða veitihús, þá vil eg ráða þér að fara til 
Ferentíns, þvíað eigi hlotnast gleði auðmönnum einum, og 
eigi hefir sá illa lifað, er svo hefir fœðzt og dáið, að eigi 
hefir verið tekið eftir. 

Ef þú vilt verða þeim að gagni, er þér eru við hönd, og 
gera þér sjálfum heldr vel til, þá skalt þú, snauðr maðr, 
leita til auðmannsins. 

‘Ef Aristippus gæti felt sig við að borða kálmeti, mundi 
hann eigi hirða um að vera með konungum’. ‘Ef sá er 
mig lastar, kynni að vera með konungum, mundi hann eigi 
hirða um kálmeti’. Seg mér, hvors þessara orð og gjörðir 
þér geðjast, eða heyr, með því að þú ert yngri enn eg, hví 
skoðun Aristipps er réttari, þvíað mælt er, að hann hafi 
undið hinn bitrorða Hundingja þannig af sér: ‘Eg geri 
mig að fífli fyrir sjálfan mig, enn þú gerir þig að fífli fyrir 
lýðnum; þetta er miklu réttara og sœmilegra. Eg sýni 
þjónustusemi, til þess að hestr beri mig og konungr ali 
mig ; þú biðr um smámuni, og ert þó lítilmótlegri enn sá, 
er þér gefr, og þykist þó einskis við þurfa’. 


30 


Br. Hór. I 17, 22.-54. 


Aristippi fóru vel alls konar kjör og sérhver staða og 
hagr, með því að hann leitaði jafnan hins œðra, enn lét 
sér þó nœgja það er hann hafði; enn annars vegar mundi 
mér undarlegt þykja, ef þeim manni, er þolinmœðin hjúpar 
tvívöfðum kuíli, fœri vel að breyta lífsleið sinni. Annar 
mun eigi bíða eftir purpuraklæðnaði; hinn mun ganga um 
hina fjölmennustu staði í hverjum klæðnaði er vill, og bera 
hvorn tveggja búninginn allsnotrlega; hinn mun forðast 
kápu, er í Míletsborg er ofin, meir enn hund eða höggorm; 
hann mun deyja af kulda, ef þú fœrir honum eigi kufl 
hans aftr. Fœr honum hann og lát hann lifa við bjánaskap 
sinn. 

ÍSá er afreksverk vinnr og getr sýnt sambœjarmönnum 
sínum hertekna fjandmenn, nálgast hásæti Júppíters, og 
leitar sér vistar á himnum. J>að er og eigi allsmá frægð 
að hafa geðjazt höfðingjum; enn eigi hlotnast hverjum 
manni að komast til Korinþar. Sá sat kyrr, er óttaðist, að 
það tœkist eigi. Látum svo vera. Hefir þeim þá eigi 
vasklega farið, er komizt hefir alla leið ? Hér er það að 
vísu, eða hvergi, er vér leitum að. Annar óttast byrðina, 
af því að honum þykir hún ofvaxin lítilli sál sinni og óstyrk- 
um líkama ; hinn gengr undir hana og ber hana alla leið. 
Annaðhvort er dygðin nafnið eitt, eða framkvæmdarsamr 
maðr leitar sér með réttu sóma og launa. 

þ>eir sem þegja yfir fátœkt sinni frammi fyrir konungi 
sínum, munu meira fá, enn sá er krefr ; munr er á, hvort 
menn taka kurteislega við, eða hrifsa til sín. Og þó var 
þetta það er mestu skifti og mest var undir komið. Sá er 
segir : ‘Systir mín er heimanfylgjulaus, móðir mín er snauð, 
jörð mín er hvorki útgengileg né nóg til að fœða mig og 
skyldulið mitt’, hann segir með hárri rödd: ‘Gefið mér 
fœðslu’. Annar tekr undir: ‘Gefið mér líka’. Mun þá 
gjöfinni verða skift og sneiðin verða skorin í sundr. Ef 
hrafninn gæti neytt fœðu sinnar þegjandi, mundi hann hafa 
meira mat og miklu minni deilu og öfund. 

Sá sem hafðr er til föruneytis til Brúndisborgar eða hins 
yndislega Súrrents og kvartar yfir því, að vegrinn sé hrjón- 
óttr, kuldinn bitr og regnið mikið, að kúífort sitt hafi verið 





Br. Hór. I 17, 54.-62. 18, 1.-20. 


31 


upp brotið og ferðapeningum sínum haíi verið stolið, hann 
hefir upp hin alkunnu brögð vændiskonunnar, er oft grætr 
það, að hálsfesti hafi verið frá sér stolið, eða fóthring, svo 
að menn síðar engan trúnað leggja á sannan skaða og 
sanna sorg hennar; og eigi hirðir sá, er eitt sinn hefir 
gabbaðr verið, að taka upp fótbrotinn umrenning á gatna- 
mótum, þó að hann gráti fögrum tárum, og sverji við hinn 
helga Ósíris og segi: ‘Trúið mér, eg gabba yðr eigi; tak- 
ið upp, harðhjartaðir, fótlama mann’, þá taka þeir, er búa 
þar í grend við, undir með hásri rödd : ‘Leita þér liðs hjá 
ókunnugum manni’. 

Átjánda bréf 

til 

Lolliusar. 

Ef eg þekki þig rétt, þá munt þú, hreinlyndi Lollíus, 
varast að sýna þig sem smjaðrara, er þú hefir látið vináttu- 
bragð á þér sjá. Svo sem heiðvirð kona mun reynast ólík 
lauslætiskonu að atferli og ásýnd, svo mun vinr vera ólíkr 
ótryggum smjaðrara. 

Til er annar löstr, frábrugðinn þessum lesti og nálega 
meiri; það er bóndalegr, ófagr og óþægilegr ruddaskapr, 
er mælir með sér með nauðrökuðu höfði og svörtum tönn- 
um, og vill láta kalla sig óblandið frelsi og sanna mann- 
dygð. Dygðin er mitt í milli tveggja lasta og langt 
frá hvorum tveggja. Annar er hneigðari til eftirlátsemi, 
enn vera ber, hann sitr á neðsta bekk og hlær þar við 
hvívetna, og óttast svo bendingar auðmannsins, endrtekr 
svo orð hans og hendir þau á lofti, að ætla mætti, að piltr 
væri að skila hörðum kennara leksíu sinni, eða eftirlíkingar- 
maðr væri að leika aukahlutverk. Hinn rífst oft um geitar- 
ull; hann berst hertygjaðr fyrir hégóma. ‘Hyí skyldi mér 
eigi helzt vera trúað ? og hví skyldi eg í sannleika eigi 
láta skoðun mína afdráttarlaust í ljós. Mér þœtti lítið til 
koma, þótt eg fengi til þess annan mannsaldr í laun’. Hvað 
er það þá, er á greinir um ? Hvor betr kunni sína list, 
Kastor eða Dolichos, eða hvort betra sé að fara Mínucíus’ 
veg eða Appíus’ veg til Brundisborgar. 



32 


Br. Hór. I 18, 21.—54. 


f»á er kostnaðarsöm ást eða ofdirfðarfult tafl féflettir ein- 
hvern, eða hégómagirnd klæðir hann eða smyr fram yfir 
efni hans, eða meinsamlegr silfrþorsti og silfrhungr sœkir 
einhvern, eða hann skammast fátœktar sinnar og flýr hana, 
þá fer svo, að auðugr vinr hans, sem oft er tíu sinnum last- 
auðugri, enn hann sjálfr, hatar og óttast hann, eða, ef hann 
hatar hann eigi, þá stjórnar hann honum, og vill, sem góð 
móðir, að hann sé sér vitrari og meiri mannkostum búinn, og 
mælir þetta, er satt má heita : ‘Efni mín þola fávizku mína, 
hirð eigi að keppa við mig, enn þú ert félítill; nærskor- 
in kápa sœmir hyggnum förunaut, hætt að etja kappi við 
mig\ 

5>á er Evtrapelus vildi gera einhverjum mein, gaf hann 
honum dýrmæt klæði, ‘þvíað sá sem glaðning hefir fengið\ 
hugsaði hann, ‘mun taka með fögrum kyrtlum ný ráð og ný- 
jar vonar ; hann mun sofa fram á hábjartan dag, meta sœmi- 
leg skyldustörf minna enn pútu, gjalda vöxtu af fé annara 
manna og verða loks þrakverskr skylmingamaðr eða reka 
jálk kálsölumanns fyrir kaup’. 

Graf aldrei eftir leyndarmáli velgjörðamanns þíns, og dyl 
það, er þér er fyrir trúað, hvort sem vín eða reiði freistar 
þín ; hvorki skalt þú lofa þínar iðnir eða lasta annara, né 
yrkja kvæði, þá er hann vill fara á veiðar. J>annig rofnaði 
samlyndi þeirra tvíburanna, Amfíóns og Zeðs, unz gígjan 
þagnaði, er hinn alvarlegi bróðir hafði illan grun á. J>að 
er ætlan manna, að Amfíón hafi látið undan lundarlagi 
bróður síns. Lát þú því undan þýðum boðum voldugs vin- 
ar, og rís upp, hve nær sem hann fer út fyrir borgina með 
eyki sína og etólsk net á og hefir með sér hunda sína, og 
legg niðr ellibrag hinnar ómannblendnu ljóðdísar, svo að 
þú megir sameiginlega með honum neyta kjötmetis, er afl- 
að hefir verið með sameiginlegri fyrirhöfn. f>essi iðja tíð- 
kast mjög hjá Rómverjum, er góð til afspurnar og nytsam- 
leg lífi og limum, og einkum ber þér að stunda hana, þar 
sem þú ert heilsugóðr og getr bæði sigrað hund á hlaupi 
og villísvín að afli. Enn er það, að enginn fer prýðilegar 
með karlmannleg vopn enn þú, og þér er kunnugt, hversu 
góðan róm mannhringrinn gerir að þér, þá er þú skylmist 


Br. Hór. I 18, 54.-84. 


33 


á Marzvelli, og loks er þess getanda, að meðan þú varst á 
ungum aldri, þoldir þú harðan hernað í styrjöldinni við 
Kantabra undir forustu þess manns, er nú tekr merki niðr 
úr hofum Parþa, og leggr það undir ítölsk vopn, er enn 
vantar, ef nokkuð er. Og til þess að þú dragir þig eigi í 
hlé og sért eigi burtu frá veiðunum afsökunarlaust, þá tek 
eg það fram, að þú ert stundum að leika þér á búgarði 
föður þíns, þó að þú kostgæfir að breyta í engu út af því, 
er vel fer og vera ber. Herinn skiftir bátunum með sér ; 
þrælar endrnýja bardagann við Aktíum undir forustu þinni, 
og berjast sem fjandmenn eigist við ; mótstöðumaðr þinn er 
bróðir þinn, tjörnin er Adríahafið, og eigi er fyrr hætt, enn 
hin hraðfleyga sigrgyðja leggr laufgjörð um höfuð annars 
hvors. Sá sem ætlar, að þú sért honum samhuga í ástund- 
unum hans, mun verða þér hliðhollr og lofa leik þinn með 
báðum þumalfingrum sínum. 

Að eg áminni þig enn fremr, ef þú þarft nokkurrar á- 
minningar við, þá gef oftlega gætr að því, hvað þú segir 
um hvern, og hverjum þú segir það. Varastu spurulan 
mann, þvíað sá hinn sami er málugr, og eigi geyma forvit- 
in eyru það trúlega, er þeim er fyrir trúað, og orð það, er 
eitt sinn hefir slept verið, verðr eigi aftr kallað. Lát enga 
þernu, né neinn svein særa hjarta þitt fyrir innan marmara- 
þröskuld virðulegs vinar þíns, til þess að húsbóndi hins 
fagra sveins eða hinnar kæru meyjar gœði þig eigi með 
þessari lítilsverðu gjöf, eða angri þig með meinsemi sinni. 

Gæt vandlega að þvf, hvílíkr sá er, er þú mælir með, til 
þess að þú þurfir eigi síðan að bera kinnroða fyrir afgerðir 
annara. Vér erum á tálar dregnir og leitum stundum við 
að koma ómaklegum á framfœri; hætt því, er þú hvekkist, 
að vernda þann, er misgerð sjálfs hans kreppir að, til þess 
að þú getir borgið þeim, er þér er gagnkunnugr, ef sakir 
eru á hann bornar, og fáir varðveitt hann, þar sem hann 
treystir vernd þinni; þvíað þá er hann er nagaðr af Teóns- 
tönn, verðr þú þá eigi eitthvað var við þann háska, er 
bráðum mun að þér koma ? J>víað þá eru eigur þínar f 


3 


84 


Br. Hór. I 18, 84.-112. 


veði, er hinn næsti veggr brennr, og húsbrunar eru vanir 
að magnast, ef þeim er eigi viðsjá veitt. 

Oreyndum er þægilegt að þjóna voldugum vini; sá er 
reynt hefir, óttast það. Gæt þess, meðan skip þitt er á 
hafi úti, að vindrinn beri þig eigi aftr, ef hann breytist. 
Alvarlegir menn hafa óbeit á glaðlyndum manni, gaman- 
samir á alvarlegum, fljótráðir á hœgfœrum, tómlátir á þeim, 
sem iðjusamr er og atorkusamr; þeir, er gott þykir að 
drekka falernskt vín um miðjar nætr, leggja fæð á þig, er 
þú drepr hendi við staupum, þeim er að þér eru rétt, og 
það þótt þú vinnir eið að því, að þú sért hræddr við vín- 
velgju um nætr. Nem skýið burt af augnabrúnum þínum, 
þvíað oftast verðr óframfœrinn maðr talinn undirhyggju- 
samr og þegjandalegr maðr aðfinningasamr. 

Hvernig sem á stendr, skalt þú lesa rit fróðra manna og 
spyrja þá, hvernig þú getir lifað kyrrlátulífi; hvort girndin, 
er jafnan er þurfandi, hrekr þig og hrjáir, eða ótti og von 
þeirra hluta, er meðallagi eru þarfir; hvort það er fróðleikr, 
er mannkosti veitir, eða náttúran gerir það ; hvað það er, 
er áhyggjur minnkar og kemr þér aftr í vingan við sjálfan 
þig ; hvað það er, er veitir þér sanna ró, hvort það er 
mannvirðing og þægilegr ávinningr, eða afvikin leið og stígr 
þeirrar ævi, er lítið ber á. 

Hver tilfinning ætlar þú, vinr, að búi mér í brjósti, og 
hvers hyggr þú að eg beiðist, í hvert sinn sem eg fæ hress- 
ing af hinum svala lœk Dígenzíu, er þorpið Mandela drekkr 
af, er hrukkótt er af kulda ? Eg bið þess, að eg megi hafa 
það, er eg nú hefi, og jafnvel þótt minna væri, og að eg 
megi lifa mér, það er eftir er ævinnar, ef guðirnir vilja láta 
það nokkuð vera; að eg megi hafa góðan bókakost og 
nœgilegar vistabirgðir árlangt, og að eg þurfi eigi að vera 
á reiki, bundinn við von efasamrar stundar ; enn nóg er að 
biðja Júppíter þess, er hann gefr og tekr aftr : Gefi hann 
mér líf, gefi hann mér efni; eg mun sjálfr afla mér jafnaðar- 






Br. Hór. I 19,1.—29. 


35 


Nítjánda bréf 

til 

Mecenasar. 

Ef þú, bókfróði Mecenas, leggr trúnað á orð gamla Kra- 
tíns, þá geta engi kvæði lengi líkað, né lengi við haldizt, 
þau er vatndrekkar semja. Síðan er Líber tók hin vitlausu 
skáld í fiokk Satýra og Fána, hefir venjulega vínþefr verið 
af hinum yndislegu ljóðdísum þegar um morgna. Með því 
að Hómer lofar vín, verðr hann sannr að vínfýsi. Jafnvel 
faðir Enníus óð aldrei fram til að kveða um vopn, nema 
hann væri víndrukkinn. ‘þurrbrjósta mönnum mun eg torg- 
ið í hendr selja, og brunnumgjörð Líbóns, og banna sið- 
vendismönnum að kveða’. Jafnskjótt sem eg birti þetta 
boð, léttu skáldin eigi að drekka óblandið vín hvert í kapp 
við annað um nætr og ganga með vínþef um daga. f»ó að 
nú einhver líkti eftir Kató með hörðu og ófrýnilegu yfir- 
bragði, og með nöktum fótum og þröngofinni kápu, hvort 
mundi hann fyrir það líkja eftir mannkostum hans og sið- 
um ? farbíta sprakk, er hann kepti í mælsku við Tíma- 
genes og vildi láta telja sig með orðkringum málsnildar- 
mönnum. J>að dœmi leiðir afvega, er hefir þá galla við 
sig, er eftir verðr líkt. Ef svo bærist að, að eg fölnaði, 
mundu eftirhermendr drekka blóðeyðanda kúmen. O þér 
eftirlíkjendr, þrællynd kvikindi, hversu oft hafið þér með 
ofgangi yðrum gert mér gramt í geði og hversu oft vakið 
kæti í brjósti mér. Eg hefi fyrstr manna fetað frjálslega 
um autt svæði og eigi drepið fœti mínum á annara eign. 
Sá er traust ber til sjálfs síns, mun vera fremstr í hópnum 
og stýra honum. Eg hefi fyrstr sýnt Latlandi pareyskar 
hraðhendur og fylgt bragháttum og anda Archilochs, enn 
þó eigi efni hans og þeim orðum, er meiddu Lykambes. Og 
til þess að þú skreytir mig eigi fyrir þá sök með minni 
háttar laufgjörð, að eg hefi eigi árætt að breyta bragháttum 
Archilochs og bragsniði, þá segi eg þér það, að hin karl- 
mannlega Sapfó stillir hörpu sína eftir braglið Archilochs ; 
Alceus gerir það og, enn er þó frábrugðinn Archiloch að 


3* 


36 


Br. Hór. I 19, 29.-49. 20, 1.—7. 


efni og skipun, og eigi leitar hann sér tengdaföður, er hann 
fái atað með eitruðum ljóðum, og eigi fléttar hann heitmeyju 
sinni snöru með níðkvæði. fenna mann, er enginn annar 
munnr hefir áðr eftir kveðið, hefi eg gert þjóðkunnan með lat- 
neskri fiðlu. Eg hefi ánœgju af því að koma fram með 
eitthvað nýtt, og vera lesinn göfgum augum og vera í göf- 
ugra manna höndum. Ef menn vilja vita, hví hinn óþakk- 
láti lesari lofar kviðlinga mína heima hjá sér og ann þeim, 
enn niðrar þeim með ósanngirni utan húss, þá ber það til 
þess, að eg leita eigi við að ná atkvæðum hins hverflynda 
múgs með því að kosta boð handa honum og gefa honum 
slitin föt. Eg, sem er áheyrandi og hefnandi ágætra skálda, 
get eigi af mér fengið, að ganga um meðal sveita ritskýr- 
anda, og að tölustólum þeirra. Af því er þetta mitt böl 
sprottið. Ef eg segi : ‘kviðlingar mínir eru óboðlegir fjöl- 
mennu samkvæmi og eg fyrirverð mig að lesa þá þar 
og gera mikið úr hégóma’, þá segja menn : ‘þú ert að gera 
að gamni þínu og geymir þetta eyrum Júppíters, þvíað þú 
ert fagr í sjálfs þíns augum, og treystir því, að skáldahun- 
ang drjúpi af þér einum’. Eg þori eigi að kippa mér upp 
við þetta, og til þess að mótstöðumaðr minn rispi mig eigi 
með hvassri nögl, kalla eg : ‘f>essi staðr hugnar mér eigi’, 
og e g bið um leikfrest, þvíað leikr hefir oft af sér getið á- 
kafa deilu og reiði, enn reiðin grimmlegan fjandskap og 
mannskœða styrjöld. 

Tuttugasta toréf 

til 

bókar skáldsins. 

Svo sýnist, bœklingr, sem þú sért farinn að renna augum 
til þeirra Vertúmns og Jans, og er auðvitað, að það er til 
þess, að fægisteinn þeirra Sósía fegri þig og þú sért á 
boðstólum. ]pú hatar lása og innsigli, er feimnum eru 
geðþekk ; þú andvarpar af því, að þú ert fáum sýndr, og 
lofar margmennið, og hefir þó eigi verið þannig upp alinn. 
Flýttu þér þá þangað er þig fýsir. J>ú munt eigi eiga aftr- 
kvæmt, er þér hefir eitt sinn slept verið. ‘Hvað hefi eg 
gert, auminginn, hvað vildi eg hingað’, muntu segja, þegar 



Br. Hór. I, 20. 7.-28. 


37 


einhver gerir þér mein. þ>ú veizt og, að þú verðr saman 
vafinn í hnypr, þá er unnandi þinn hefir nóg af þér fengið, 
og er farinn að láta sér hœgt um þig. Ef mér spámann- 
inum skjátlast eigi af óþokka til þín syndarans, þá munt þú 
verða vel þokkaðr í Rómi, unz œskan hverfr fráþér; enn er 
múgrinn hefir þig höndum farið og þú tekr að saurgast, þá 
munt þú verða orðfár og annaðhvort fœða hina duglausu mölu, 
eða strjúka til Útíku, eða verða sendr bundinn til ílerdu. 
Mun þá áminnandi þinn brosa, er orðum hans hefir eigi 
hlýtt verið, og mun honum fara sem þeim manni, er í bræði 
hratt asna niðr í gljúfr; þvíað hver mun hirða um að bjarga 
þeim, er eigi vill láta bjarga sér? J>að á og fyrir þér að liggja, 
að hin stama elli komi yfir þig í hinum yztu borgarstrætum, 
er þú kennir þar börnum frumfrœði; enn er dregr úr sólar- 
hita og þú fær fleiri áheyrendr, þá skaltu segja, að faðir 
minn hafi frelsingi verið og átt við lítil efni að búa, enn að 
eg hafi meira fjaðrmagn fengið, enn efni stóðu til, og fœrt 
mig út úr hreiðri mínu, og mátt þú þannig auka jafnmiklu 
við mannkosti mína, sem þú tekr af ættgöfgi minni; seg, 
að eg hafi geðjazt hinum helztu mönnum borgarinnar bæði 
í hernaði og heima; að eg hafi verið lítill vexti, hafi hærzt 
snemma, sólarhitinn hafi vel við mig átt, að eg hafi verið 
fljótr til reiði, enn þó sáttgjarn. Ef einhver kann að spyrja 
þig um aldr minn, þá viti hann, að eg hafði fylt ferna ellefu 
decembermánaði, þá er Lollíus fékk Lepídus fyrir embættis- 
bróður. 




• • 

Onnur bók. 

Fyrsta bréf 

til 

Ágústs. 

Með því að þú einn heíir svo mörg og mikil störf á hendi, 
varðveitir hið ítalska ríki með vopnum, prýðir það með 
siðgœði, bœtir það með lögum, þá mundi eg, Cesar, brjóta 
í mót almennings hag, ef eg tefði fyrir þér tímann með 
löngu hjali. 

Rómúlus og faðir Líber, Pollúx og Kastor, vóru teknir í 
hof guðanna eftir hin miklu ágætisverk, er þeir unnu; enn 
meðan þeir bœttu heimsbygðina og siðu mannfólksins, og 
settu niðr hörð stríð, úthlutuðu lönd og reistu borgir, urðu 
þeir þó að kvarta yfir því, að ástsæld sú, er þeir gerðu sér 
von um, væri eigi samboðin verðleikum þeirra. Hann, er 
vann á enum illa vatnsnaðri og yfirsté hin alkunnu skrímsl 
með þrautum, þeim er honum vóru áskapaðar, komst að 
raun um, að öfundin þver eigi fyrr enn við enda lífdaganna. 
f>víað sá meiðir aðra með ljóma sínum, er drepr niðr listum 
þeim, er liggja honum lægra ; enn er hann er látinn, munu 
menn unna honum ; enn pér veitum vér sœmdir í .tíma, 
meðan þú ert hjá oss, og reisum stalla, þar er eiða skal 
sverja við þitt nafn, og játum, að eigi muni nokkuru sinni 
neitt slíkt fœðast, sem þú ert, og að eigi hafi neitt slíkt 
fœðzt. 

Enn þessi þinn lýðr, er vitr er og réttvís í því að taka þig 
einn fram yfir höfðingja vora og höfðingja Grikkja, metr 
annað alls eigi á líkan hátt eða líka lund, og drepr hendi við 
og hefir óbeit á öllu, nema því er fjarlægzt hefir jörðina og 
lokið tilveru sinni, og ann svo því er fornt er, að hann segir, 
að frœðigyðjurnar hafi lesið fyrir á Ölbufjalli spjöld þau er 
misgerðir banna og tímenningar leiddu í lög, svo og sátt- 



Br. Hór. II 1, 24.—60. 


39 


mál konunganna, þau er gerð vóru annaðhvort við Gabsborg, 
eða við hina siðvöndu Sabverja; enn fremr bœkr höfuð- 
presta og hinar fornu spámannabœkr. 

Ef rómversk skáld eru vegin á hina sömu vog, sem hin 
grísku, sakir þess að kvæði Grikkja eru því betri, sem þau 
eru eldri, þá þurfum vér eigi að vera fjölorðir. f>á er eng- 
inn kjarni í olíuviðarberinu, og engin skurn á hnotinni ; vér 
erum komnir á hæsta stig hamingjunnar; vér gerum lit- 
myndir, leikum á hljóðfœri og glímum með meiri kunnáttu, 
enn hinir smurðu Achverjar. 

Ef tímalengdin bœtir kvæðin, sem hún bœtir vínið, þá 
þœtti mér gaman að vita, hversu mörg ár þarf til þess, að 
kvæði fái fult verð. Á að telja það skáld, er dáið er fyrir 
hundrað árum, meðal fullkominna skálda eða meðal hinna 
lítilvægu og nýju ? Látum eitthvert endimark út byggja 
allri þrætu. ‘Sá er gamall og góðr, er fyllir hundrað ár’. 
Enn meðal hverra skal þann telja, er einum mánuði eða 
ári er fátt í hundrað ár, síðan hann dó ? Á að telja hann 
meðal fornra skálda, eða þeirra, er nútíð og framtíð hafnar? 
‘f»ann má að vísu með sóma setja meðal hinna fornu skálda, 
sem annaðhvort vantar skamman mánuð, eða jafnvel heilt 
ár’. Eg neyti þessa jákvæðis, og reyti smámsaman hár, 
svo sem úr hrosstagli, og tek eitt hár og enn eitt, þar til 
sá fellr á bragði hinnar hrynjandi kornhrúgu, er til árbók- 
anna leitar, metr kosti manna eftir áratölu, og dáir ekkert 
nema það, er Graftardís hefir helgað. 

Enníus, sem bæði er vitr og kröftugr, og annar Hómer 
að ætlun listdómara, virðist hirða lítið um, hvað úr heitum 
hans verðr og hinum pýþagórsku draumum. Hafa menn 
eigi Nevíus handa í milli og er hann eigi mönnum hugfastr, 
nálega sem hann væri nýr ? Svo heilagt er hvert fornt 
kvæði. Hve nær sem á greinir um, hvort skáldið sé öðru 
betra, gengr Pakúvíus burt með það orð á sér, að hann sé 
fróðr öldungr ; enn Accíus er lofaðr fyrir háfleygi sitt. Sagt 
er, að hin rómverska kápa Afrans hafi farið Menandri vel, 
og að Plátus sé fljótvirkr að dœmi Epíkarms hins sikil- 
eyska, að Cecilíus sé aflmeiri enn Terenzíus; enn Terenzíus 
hafi meiri kunnáttu. f> e ssi skáld lærir hin volduga Róma- 







40 


Br. Hór. II 1, 60.—92. 


borg utan bókar, og lýðrinn horfir á þau, þéttskipaðr í 
þrÖngu sjónhúsi; þetta eru þeir menn, er hún hyggr skáld 
vera og telr með skáldum frá dögum skáldsins Livíusar 
fram á vora daga. 

Stundum sér alþýða manna hið rétta, enn stundum mis- 
sýnist henni. Ef hún undrar svo hin fornu skáld og lofar 
þau svo, að hún tekr ekkert fram yfir þau og ekkert til 
jafns við þau, þá missýnist henni; enn ef hún ætlar, að 
sumt sé of fornlegt hjá þeim, enn flest óþýtt, og ef hún 
játar, að margt sé kraftlítið hjá þeim, þá fer henni bæði 
vitrlega og hún er mér samdóma og dœmir skynsamlega. 

Eg ofsœki að vísu eigi kvæði Livíusar, né ætla rétt vera 

að ónýta þau, þessi kvæði, sem eg man að hinn högg- 

gjarni Orbilíus las mér ungum fyrir; enn eg undrast, að 

þau skuli þykja gallalaus og fögr og nálega algjör. Og ef 

einhverju fögru orði kann að bregða fyrir í þeim og ef 

eitthvert vísuorð kann að vera í laglegra lagi, þá dregr 

það ranglega alt kvæðið með sér og útvegar því kaupendr. 

Mér sárnar, að fundið skuli vera að nokkru, eigi af því, að 

það þyki ósnotrlega og óliðlega saman sett, heldr af því, 

að það er nýsamið, og að menn skuli eigi beiðast vorkunn- 

ar við hið forna, heldr krefja virðingar og launa því til handa. 

•• 

Ef eg efaði, hvort leiksaga Ottu gengi með réttu yfir safran- 
vökvann og blómin eða eigi, þá mundu nálega allir feðr kalla 
og segja, að öll sómatilfinning væri horfin, er eg dirfðist að 
lasta það, er hinn alvarlegi Esópus og hinn leikkœni Rós- 
cíus hafa leikið, hvort sem það kemr af því, að þeir telja 
ekkert rétt nema það, sem þeim hefir sjálfum þokknazt, 
eða af því, að þeim þykir ósómi að fara að dómi yngri 
manna og játaíelli sinni, að þeir eigi að hafna því, er þeir 
námu, áðr enn þeim var grön sprottin. Sá er jafnvel hœlir 
Marzprestakvæði Númu, og vill svo þykja láta, sem hann 
beri skynbragð á það, er hann er jafnfáfróðr um sem eg, 
hann ann eigi framliðnum vitringum og klappar eigi lof í 
lófa fyrir þeim, heldr beinist hann að því, er vér gerum, 
og hatast af öfund við oss og kvæði vor. 

Hefði Grikkjum verið nýbreytnin svo leið sem oss, hvað 
væri þá fornt nú ? eða hvað hefði almenningr, er bœkr notar, 


JBr. Hór. II 1, 92.—123. 


41 


þá til að lesa og láta ganga til slits manna í milli ? f>egar 
er Grikkland létti styrjöldum og tók að skemta sér og lét 
leiðast af hamingjunni til léttúðar, lögðu menn þar ýmist 
mikinn hug á að horfa á kappleiksmenn eða kappekju, eða þeir 
höfðu mætr á marmarasmíði'eða fílbeinssmíði og eirsmíði, 
eða sneru hug sínum og augum að litmyndum; enn stundum 
skemtu menn sér við pípnablásendr og harmljóðaleikendr ; 
var það eins og barnung mær léki sér hjá fóstru sinni, að 
það varð skjótt leitt á því, er það hafði kappsamlega eftir 
sótt, og hvarf aftr frá því. Hvað er það, er mönnum þokk- 
nast eða þeir hafa óbeit á, er eigi megi breytilegt þykja ? 
J>etta hefir hin góða friðsæld og hagsæld haft í för með 
sér. 

í Rómi þótti lengi þægilegt og var alsiða, að ljúka 
snemma upp húsi sínu og vera árla á ferli; skýra lög 
fyrir skjólstœðingum sínum, lána út fé, sem trygt væri 
með undirskriftum áreiðanlegra manna ; fá að heyra 
hjá hinum eldri mönnum, enn tjá fyrir hinum yngri, 
með hverju efni manna gæti aukizt, enn útdráttarsöm 
munaðarfýsn minnkað. Sá hinn hviklyndi lýðr hefir tekið 
skapskifti og hefir nú hugann að eins á ritsmíði; ungir 
sveinar og ráðsettir öldungar sitja að matborðum með lauf- 
gjörð um hár sitt og flytja kvæði. Eg sjálfr, er fullyrði, að 
egsemjiengin ljóð, reynist lausmálari enn Parþar; eg vakna 
fyrir sólar upprás og heimta penna, bréf og bókakistil. Sá 
þorir eigi skipi að stýra, er eigi kann að skipstjórn, og eigi 
áræðir nokkur að gefa sjúkum manni stafrót 1 , nema sá 
er numið hefir. Læknar hafa það með höndum, er lækn- 
um heyrir, smiðir smíði, enn vér yrkjum án greinarmunar, 
hvort sem vér kunnum til þess eða eigi. 

J>ó má sjá af því, er nú skal greina, hversu miklir kost- 
ir fylgja þessari missýningu og þessu lítilvægilega vanviti: 
Skáld eru sjaldan fégjörn ; þau hafa yndi af skáldskap, og 
stunda hann einn; þau brosa að fjármissi, brotthlaupi þræla 
og húsbruna ; þau hugsa eigi upp neina vél við félaga sína 
eða fjárvörzlusveina ; þau lifa á belgjarávöxtum og lélegu 


1) |>etta orð er myndað eftir hinu þýzka orði stábwurz. 



42 


Br. Hór. II 1, 123.—159. 


brauði; og þó að þau sé tómlát og duglítil í hernaði, eru 
þau þó ríkinu nytsamleg, ef menn játa, að jafnvel hið smáa 
styðji það sem stórt er. Skáldið lagar veika og stama 
rödd barnsins og snýr eyra þess þegar á unga aldri frá saur- 
uglegu hjali ; síðan lagar það og hjarta barnsins með vin- 
samlegum kenningum, heftir harðlyndi þess, öfund og bráð- 
lyndi ; það segir frá því, er rétt er gert, og frœðir hina 
upprennandi kynslóð með kunnum dœmum, og huggar hjálp- 
arlausan mann og hugsjúkan. Hvaðan ætti hin ógifta unga 
mær og hinir skírlífu sveinar að nema bœnir sínar, ef ljóð- 
dísin hefði eigi veitt oss skáldið ? Söngskarinn beiðist full- 
tings og kennir návistar goðanna, hann biðr blíðmáll um 
regn af himni með bœn, er honum hefir kend verið ; afstýrir 
sjúkdómum og rekr brott œgilegar hættur; hann útvegar 
mönnum frið og ávaxtsamt ár. Uppheimsguðirnir blíðkast 
við kvæði og sömuleiðis undirheimsguðirnir. 

Hinir fornu, styrkvu og nœgjusömu akrmenn tóku sér 
hvíldardaga, er þeir höfðu hirt korn sitt, og léttu sér upp 
og hrestu sál sína, er hart hafði þolað í von um góðan enda, 
og friðþægðu með verknautum sínum, börnum og tryggri 
eiginkonu, Fold með grís, Skógvald með mjólk, æviguðinn, 
er man fæð lífdaganna, með blómum og víni. Af þessum 
sið spratt fescenska sjálfræðið, Menn kváðust á og hreyttu 
bœndalegum hnýfilyrðum hver til annars. f>etta frelsi, er 
varð að venju, með því að það var endrtekið ár eftir ár, 
gamnaði sér ástúðlega, þar til gamanið tók að grána og 
breytast í opinbert œði, og fór ógnanda að ósekju um heið- 
virð hús. feir kendu sárleiks, er meiddust af hinni blóðgu 
tönn ; enn þeir, er eigi var á leitað, vóru og áhyggjufullir 
um sameiginlegan hag, sinn og annara, og nýmæli var jafn- 
vel gert og refsing við lögð, er bannaði, að nokkur væri 
mannskemdr með illum kveðskap. Menn breyttu nú hátt- 
um sínum af hræðslu við bareflið, og tóku að vanda orð sín 
og skemta. 

'J>á er Grikkland var unnið, sigraðist það á hinum kunn- 
áttulausa sigrvegara og flutti fagrar listir inn í hið sveita- 
lega Latland. fannig hvarf hinn ruddalegi bragháttr Sa- 
túrns, og snotrleikr rak leiðan óþverra brott; enn um langa 



Br. Hór. II. 1, 159.—190. 


43 


ævi héldust þó menjar sveitabragsins, og haldast enn í dag, 
þvíað seint tóku Rómverjar að beina glöggskygni sinni að 
grískum ritum, og eigi var það fyrr enn eftir styrjaldirnar 
við Púnverja, að þeir fengi næði til að rannsaka, hvað nyt- 
samlegt þeir Sófókles, f espis og Eskýlus hefði að bjóða. 
f>eir reyndu og, hvort þeir gæti snúið kvæðum þessara 
manna, svo að vel fœri; þeim líkaði við sjálfa sig, þvíað 
þeir eru háfleygir og glöggskygnir eftir eðli sínu; enda 
hafa þeir nógan harmleiksanda og eru heppnir í tilraunum 
sínum ; enn í því fer þeim ókunnáttulega, að þeim þykir ó- 
virðing að draga út hjá sér, og þeir forðast það. 

J>að er ætlan manna, að gamanleiksljóð sé mjög fyrir- 
hafnarlítil, af því að þau taka efni sitt úr hversdaglegu 
lífi; enn þau eru því fyrirhafnarmeiri, sem menn eru óvor- 
kunnlátari við þau. Hygg að, hversu Plátus gætir hlut- 
verks elskanda œskumanns, eða aðsjáls föður eða sviksams 
portkvennamanns, hversu mikill Dossennus hann er, þá er 
hann lýsir hinum átfreku sníkjugestum, og hve laus lág- 
skórinn er á honum, er hann rennr yfir leikpallinn, þvíað 
hann heíir allan hugann á að stinga peningunum í pyngju 
sína, og lætr sig síðan engu skifta, hvort leiksaga hans 
fellr eða stendr réttum fœti. 

J>á er veggirni ber einhvern á vindlegum vagni til leik- 
sviðsins, þá hryggir deyfð áhorfandanna hann, enn áhugi 
þeirra hreykir honum upp. Svo lítilvægt og smálegt er 
það, er beygir hug lofgjarns manns eða endrhressir hann. 
Fari sjónleikar í friði, ef synjun pálmgreinarinnar megrar 
mig, enn veiting hennar leiðir mig feitan heim aftr. 

f>að fælir og oft burt jafnvel áræðið skáld og skelfir það, 
að meðan flutningr leikkvæðanna stendr sem hæst, heimta 
menn björn eða hnefleiksmenn, þvíað hinn lítilmótlegi al- 
múgi hefir gaman af slíku, og eru þeir, er þessa krefja, 
fleiri að höfðatölunni, enn minni að mannkostum og virð- 
ingu, ófróðir og óvitrir, og búnir til bardaga, ef riddararnir 
eru þeim eigi samþykkir. Enn jafnvel hjá riddurunum hefir 
öll skemtunin flutzt frá eyranu til hinna óstöðugu augna og 
hégómlegrar kæti. Fortjöldin eru látin niðri liggja fjórar 
stundir eða lengr, meðan riddaraflokkar og fótgöngumanna 


44 


Br. Hór. II 1, 190.—226. 


sveitir flýja. Síðan eru ólánsamir konungar fram dregnir 
með bakbundnar hendr ; léttikerrur bruna fram, kvenkerrur, 
fjórhjólungar og skip, og enn fremr er fram flutt hertekið 
fílsbein og hin hertekna Korinþ. 

Ef Demókrítus væri nú á jarðríki, mundi hann hlæja, ef 
annaðhvort kynblendingr enna ólíku dýra, panþers og úlf- 
alda, eða hvítr fíll drœgi að sér athygli múgsins; hann mundi 
horfa á lýðinn meðmeiriathygli ennáleikana sjálfa, með því að 
honum mundi þykja hann veita sér fleira til augnagamans, enn 
eftirlíkingarmaðrinn,og ætla, aðskáldin væri að segja asnasmá- 
sögu,þvíað hverjar eru þær raddir, er megnað hafa að taka yfir 
nið þann er endrkveðr í leikhúsum vorum? Ætla mætti,að Gar- 
gansskógr eða Túskhaf dyndi; svo er harkið mikið, er menn 
horfa á leikana, og listasmíðin og hin útlendu auðœfi, og 
er leikandinn hefir staðar numið á leiksviðinu, dubbaðr slík- 
um skrúða, skellr hin hœgri hönd við hina vinstri. ‘Hefir 
hann enn sagt nokkuð ?’ Nei, að vísu ekkert’. ‘Hvað er 
það þá, er mönnum líkar svo vel ?’ ‘J>að er ull, er fengið 
hefir fjólulit í tarenzkum litsafa’. 

Og til þess, að þú ætlir eigi, að eg sé illgjarnlega spar 
á að lofa það, er eg fœrist sjálfr undan að gera, enn aðrir 
gera vel, þá segi eg þér það, að mér þykir, sem það skáld 
gangi eftir þöndum streng, er með blekking angrar hjarta 
mitt, reitir það og kyrrir, og fyllir það með hugarburðar- 
ótta, sem töframaðr væri, og setr migýmistí þ»ebu eða Aþenti. 

Enn gott og vel, veit þeim og nokkura athygli, er heldr 
vilja trúa lesaranum fyrir sér, enn þola vandfýsni drembilegs 
áhorfanda, ef þú vilt með bókum fylla það hús, er þú hefir 
gefið Apolló og honum sœmir vel, og hvetja skáldin til að 
leita með meira kappi til hins grœna Helíkóns. 

Til þess að eg nú komi við mín eigin kaun, þá gerum 
vér skáldin oft sjálfum oss margt til meins, er vér seljum 
þér hugsjúkum eða þreyttum bók í hendr, og vér styggj- 
umst af því, að einhver af vinum vorum hefir dirfzt að 
finnaað einu vísuorði hjá oss, og lesum ótilkvaddir upp aftr 
það sem vér höfum áðr upp lesið, eða þá er vér kvörtum 
yfir því, að eigi sé gefinn gaumr að fyrirhöfn vorri og hin- 
um smátt spunnu kvæðum vorum ; eða vonum, að svo muni 


Br. Hór. II 1, 226.-263. 


45 


fara, að jafnskjótt sem þú verðr þess vís, að vér erum að 
yrkja kvæði, þá gerir þú oss ljúfmannlega orð að fyrra 
bragði, að koma til þín, og bannir oss að búa við skort og 
þröngvir oss til að yrkja. 

Enn þó er tilvinnanda að kynna sér, hvílíka hofvörðu 
mannkostirnir hafa, þeir er reyndir eru í herskap og heima- 
störfum og eigi má ómaklegu skáldi á hendi fela. Körílus 
var kær hinum mikla konungi Alexander, og átti hann það 
að þakka ósnotrum ljóðum og illa ortum, að hann hlaut 
hina konunglegu mynt, Filippingana ; enn svo sem merki 
og flekkr kemr af bleki, er með það er farið, svo ata skáld 
venjulega fögr stórvirki með leirburði sínum. Sá hinn sami 
konungr, er var svo óspar á fé, að hann gaf svo mikið fyr- 
ir svo hlœgilegt kvæði, lét það bann út ganga, að enginn 
skyldi litmynda sig, nema Apelles, og enginn annar, enn 
Lýsippus, gera eirmynd eftir andlitslagi hins vaska Alex- 
anders. Ef þessi maðr, er var svo glöggskygn í skoðun 
listasmíða, væri látinn dœma um bœkr og um þessar gjafir 
ljóðdísanna, þá mundu menn sverja, að hann væri fœddr í 
hinu þykkva lofti Böóta ; enn skáldin Vergilíus og 
Varíus, sem þér eru kærir, vansœma eigi dóma þína um 
sig, eða þær gjafir, er þeir hafa fengið og gjafarinn hefir 
hlotið mikið lof fyrir; og eigi sést andlitsfall ágætra manna 
glöggvara á eirmyndum, enn lundarlag þeirra og hugarfar 
kemr í ljós í verki skáldsins ; og eigi mundi eg heldr kjósa 
að semja hversdagleg ljóð, er með jörðu skríða, enn að kveða 
um afreksverk, leg landa og ár, virki þau er reist hafa verið á 
fjöllum uppi, útlend konunga ríki og styrjaldir, þær er hafa 
verið til lykta leiddar um allan heim undir forustu þinni, 
um lokur, þær er inni halda friðarverðinum Jani, og um Róm, 
er Pörþum stendr ógn af undir forræði þínu, — um þetta 
mundi eg kveða, ef máttr minn samsvaraði vilja mínum, 
enn tign þín þekkist eigi litilsvert kvæði, enda þori eg eigi 
sakir ófremi minnar að freista nokkurs, þess er kraftar mínir 
fá eigi undir risið ; enn áfergjuleg þjónustusemi angrar ó- 
vitrlega þann er menn unna, einkum þá er hún mælir með 
sér með ljóðasmíði og list, þvíað menn nema það skjótara 
og muna það gjarnara, er þeim þykir hlœgilegt, enn það. 


46 


Br. Hór. II 1, 263.—270. 2, 1.-18. 


er þeim þokknast og þykir mikils um vert. Eg hirði ekk- 
ert um þá þjónustusemi, er mér er til ama, og œski þess 
eigi, að vaxmynd af mér með afskræmdu andliti sé nokk- 
urs staðar sett til sýnis, og eigi fýsir mig að vera lofaðr 
með illa ortum ljóðum, til þess að eg þurfi eigi að bera 
kinnroða fyrir það, að mér hafi verið gefin ófögr gjöf, og 
verði eigi ásamt skáldi mínu lagðr endilangr í opinn stokk, 
og borinn síðan niðr í stræti, þar er reylcelsi er selt og aðrir 
ilmhlutir og pipar og hvað sem smekklausum ritum er vafið 
um. 


Annað bréf 

til 

iúlíus’ Flórusar. 

Ef einhver vildi eiga kaup við þig, Flórus, þú hinn tryggvi 
vinr hins góða og ágæta Nerós, og selja þér svein, þann 
er borinn væri í Tíbúri eða Gabsborg, og mælti svo við 
þig: ‘f>essi sveinn, sem er hörundljós og fagr frá hvirfli 
til ilja, skal verða þinn og vera þinn fyrir átta þúsundir 
peninga ; hann er heimalningr, vel fallinn til þjónustu eftir 
bendingum húsbónda síns; hann getr fleytt sér dálítið í 
grískri tungu og er vel lagaðr til hverrar sem einnar {- 
þróttar ; þú munt geta gjört 1 úr honum hvað sem þú vilt, 
eins og úr rökum leir, og hann mun jafnvel geta sungið, 
að vísu eigi af kunnáttu, enn þó svo, að skemtun sé að við 
drykk. Mörg loforð rýra traust manna, þá er sá, er út 
vill koma fölum varningi,lofar hann um of. Engin þörf knýr 
mig. Eg er að vísu félítill, enn á þó það, er eg hefi handa 
á milli. Enginn mansali mundi bjóða þér slíka kosti, og 
varla mundi hver maðr fá hið sama hjá mér. Eitt sinn hefir 
hann skotizt undan störfum sínum og falið sig í stiga, sem 
vant er að vera, af hræðslu við hina hangandi svipu’, — ef 
svo væri við þig mælt, þá mundir þú greiða féð, ef þú setr 
eigi fyrir þig brotthlaup þrælsins, það er undan var skilið; 
enn seljandi mundi, að ætlan minni, fá verð sveinsins og 
vera áhyggjulaus um refsing. fú hefir vísvitandi keypt 


1) Hór er fylgt leshættinum : imitáberis. 




Br. Hór. II 2, 18.—51. 


47 


gallaðan grip ; þér hefir verið sagt ákvæði laganna. Of- 
sœkir þú þó seljanda og ónáðar hann með ósanngjarnlegri 
lögsókn ? 

Eg sagði þér, þegar þú fórst, að eg væri latr og nálega 
ófœr til slíkra starfa, til þess að þú skyldir eigi ámæla mér 
harðlega fyrir það, að ekkert bréf kœmi aftr frá mér til 
þín. Hverju hefi eg þá til leiðar komið, ef þú vilt alt að 
einu beita þeim lögum við mig, er með mér standa ? "þú 
kvartar og yfir því, að eg sé lausorðr og sendi þér eigi 
þau kvæði, er þú hefir gert þér von um. 

Einn af liðsmönnum Lúkúlls svaf einhverju sinni lúinn um 
nótt og hraut; misti hann þá gjörsamlega skotsilfrs síns, 
er hann hafði með margfaldri mœðu saman dregið. Gerð- 
ist hann þá glepsandi sem úlfr, og var jafnreiðr sér sem 
fjandmönnum sínum, var hann soltinn og grimmr og stökti, 
að sögn manna, liði konungs niðr af stað nokkurum, 
er var rammlega víggirtr og auðugr af margs konar gœð- 
um. Varð þetta honum til ágætis, og hlaut hann fyrir það 
sœmilegar gjafir, og fékk þar með meira enn tuttugu þús- 
undir sextáneyringa. í sama mund barst svo að, að hers- 
höfðinginn vildi brjóta virki nokkurt, og tók því að hvetja 
þann hinn sama mann, og hafði þau orð við, er jafnvel hefði 
getað hert hug rags manns : ‘Far, góðrinn minn, þangað 
er atgjörvi þín kveðr þig ; farist þér hamingjusamlega ; þú 
skalt fá mikil laun fyrir góða framgöngu. Hví stendr þú ?' 
Nú mælti hinn allvitrlega, þó að hann væri bóndalegr : ‘Sá 
mun fara þangað, er þú vilt, er mist hefir beltis síns’. 

Mér hefir hlotnazt að fœðast upp í Rómi og frœðast um 
það, hve mikið tjón Achilles hafi unnið Grikkjum í bræði 
sinni. Hin góða Aþena jók nokkuð meira kunnáttu mína, 
það er að segja svo, að eg fékk vilja til að greina beint 
frá bognu og að leita sannleiksins i lundi Akadems ; enn 
harðir atburðir fœrðu mig brott af hinum geðfelda stað, og 
öldur innanríkisstyrjaldarinnar fluttu mig, óherkœnan mann, 
til þeirra vopna, er eigi skyldi auðnast að reisa rönd við 
örmum Cesars Ágústs. Enn þegar er Filippsborg losaði 
mig við þenna hernað, lágfleygan og vængstýfðan, og svift- 
an heimkynni og landeign föður míns, þá rak hin áræðna 


48 


Br. Hór. II 2, 51.—83. 


fátœkt mig til ljóðasmíðis ; enn hverjar óðurtir 1 mundu nú 
mega nœgilega hreinsa mig, ef mér þœtti eigi svefn betri 
enn ljóðagerð, er eg hefi nú nœgilegt fyrir mig að leggja? 

Líðandi ár taka frá oss sinn hlut hvert; þau hafa svift 
mig gamni, ástum, mannboðum og leikum, og nú leita þau 
við að hrífa kveðskap frá mér ; hvað vilt þú að eg geri ? Enn 
er það, að allir dá eigi hið sama og hafa mætr á því; þér 
þykir gaman að harpkvæðum, öðrum að hraðhendum, hin- 
um þriðja að bíónskum háðljóðum og meiðandi kímikvæð- 
um. Mér virðast þrír samsætismenn vera nálega sinn á hverju 
máli og œskja mjög sundrleitra hluta, eftir því sem smekkr 
þeirra er ýmislegr. Hvað á eg að bjóða ? Hvað á eg að 
láta óboðið ? f>ú drepr hendi við því, er annar vill fá; það 
sem þú beiðist, þykir hinum tveimr sannlega leitt og súrt. 

Hvort ætlar þú, að eg auk annars geti gert kvæði í Rómi, 
þar sem svo margar áhyggjur og svo mörg störf eru til 
fyrirstöðu ? Sumir kveðja menn til að ganga í veð fyrir sig, 
aðrir til að hlýða á kvæði sín, og hljóta menn þá að hverfa 
frá öllum störfum sínum ; einn liggr sjúkr á Kvírínshálsi, 
annar yzt á Aventínshálsi, og er skylt að líta til hvors 
tveggja; þú sér, að þetta er þokkalegr kippr; ‘enn strætin 
eru hrein’, segja menn, ‘svo að ekkert er því til fyrirstöðu, 
að menn geti hugsað með sjálfum sér'. Verktökumaðr 
skundar ákaft áfram með múla sína og burðarsveina; stund- 
um vindr vél stein í loft upp, stundum geysistórt tré ; hryggi- 
legar líkfarir eiga fang við ramgerva vagna; á einum staðn- 
um brunar fram óð tík, á hinum saurug gylta. Far nú og 
hugsa með sjálfum þér um hljómfögr vísuorð. Hver söng- 
skari skálda hefir mætr á lundum og flýr borgir svo 
sem sannr skjólstœðingr Bacchs, er unir svefni og for- 
sælu. Vilt þú, að eg kveði innan um þetta hark, er gengr 
nætr og daga, og feti í hin þröngu spor skáldanna ? Vit- 
maðr, sá er tekið hefir hina mannfáu Aþenu sér til bústað- 
ar, og varið þar sjö árum til náms, og hefir elzt við bœkr 

1) Orðið óöurt (1. cicutci. sv. odört , d. skarntyde) finst eigií íslenzkum 
orðbókum, enn kemr fyrir í bandritinu ÁM. 696, 4to. Eg hefi tekið það 
úr orðsafni, sem aðjúnkt Steingrímr Thorsteinsson hefir góðfúslega léð 
mér. 



Br. Hór. II 2, 83.—113. 


49 


og umhugsanir, er oftast þegjandalegri enn líkneskja, er 
hann gengr út, svo að lýðrinn hristist af hlátri, þá er hann 
sér hann ; skyldi eg þá fá af mér að tengja hér saman þau 
orð, er vekja skuli hörpuhljóm, innan um þenna öldugang 
og óveðraham í borginni ? 

í Rómi vóru tveir brœðr, lögfrœðingr og mælskumaðr ; 
hvor þeirra heyrði einber sœmdarorð af munni hins, og 
lögfrœðingrinn kallaði mælskumanninn Gracch, enn mælsku- 
maðrinn lögfrœðinginn Múcíus. Enn þjáir nú þessi vitfirr- 
ing nokkru síðr hin söngauðgu skáld ? Eg yrki harpkvæði, 
annar mishendur; er sú bragsmíð undrsamleg á að sjá, og 
hafa allar níu ljóðdísir myndað hana. Sjá þú fyrst, með 
hve miklum sjálfsþótta og með hve miklu drjúglæti við lít- 
um kringum okkr og rennum augum okkrum til þess hofs, 
er autt er handa rómverskum skáldum; kom síðan með 
okkr, ef þú hefir tóm til, og heyr í fjarlægð, hvað hvor 
hefir að bjóða, og úr hverju hann fléttar sér höfuðgjörð. 
Við fáum högg og veitum fjandmanni okkrum jafnmörg 
högg, og erum sem Samnar, er við eigast seig vopnaskifti, 
þar til er ljós eru kveykt. Eg geng brott sem Alceus eftir 
dómi mótstöðumanns míns, enn hver verðr hann eftir mín- 
um dómi? Hver nema Kallfmachus? Og ef svo sýnist 
sem hann heimti enn meira, verðr hann Mímnermus, og 
vex vegr hans við það kenninafn, er hann kýs sér. Eg 
þoli margt, til þess að eg fái blíðkað hið fyrtna skálda- 
kyn, þá er eg yrki og leita auðmjúkr hylli lýðsins, enn ef 
eg í annan stað hætti við iðn mína og næði að endrvit- 
kast, þá mundi eg geta byrgt refsingarlaust hin opnu eyru 
mín fyrir upplesöndum. Að þeim er hlegið er léleg kvæði 
yrkja, enn þeir hafa sjálfir yndi af því að yrkja, og þeim 
þykir mikið til sín koma, og þeir verða fyrri að bragði, ef 
þagað er, til að lofa alt það sem þeir hafa ort, og eru sælir 
af. Enn sá er girnist að gera fullgilt kvæði, hann á, um 
leið og hann tekr ritspjaJdið, að taka sér hugsunarhátt heið- 
virðs ritdómara; hann á að hafa áræði til að fjarlægja 
hvert það orð, er of lítinn ljóma hefir, er afllaust er og 
þykir ómaklegt heiðrs, þótt það fari nauðugt á braut og 



50 


Br. Hór. II 2, 114.—148. 


sé enn í hofsölum Vestu. Hann á sem gott skáld að grafa 
upp og leiða í ljós fögr hluta heiti, er lengi hafa lýðnum 
huld verið og hinir fornu Katónar og Ceþegar viðhöfðu, 
enn nú liggja byrgð undir ' ófagri myglu og eru gleymd 

fyrir fyrnsku sakir; hann á að taka upp ný orð, þau er 

hin skapandi máltíðska getr af sér. Hann skal, sem stríð 
og tær og hrein á, bera auðlegð með sér, og farsæla Lat- 
land með auðgu tungubragði; hann á að skera þær grein- 
ir af, sem ofvöxtr er í; hann á að slétta það með skynsam- 
legri rœktun, sem er of óþýtt; hann á að nema burt afl- 
laus orðtök; hann á að sýnast vera að leika sér, og þó 
taka nærri sér eins og sá, sem ýmist dansar eftir Satýr, eða 
eftir ruddalegum Kyklóp (Hringeygingi). 

Eg vildi heldr kjósa að vera talinn örvita skáld og ónýtt, 
ef mér að eins þœtti vænt um galla mína, eða þeir að 

minsta kosti dyldist mér, heldr enn að vera heilvita og 

hafa hugraun af kveðskap mínum. í Argosborg var maðr 
nokkur eigi óvirðulegr ; hann sat glaðr og með handaklappi 
í tómu leikhúsi og þóttist heyra leik ágætra harmleikanda; 
enn í öðru gætti hann þó starfa lífsins á réttan hátt, og 
var að vísu góðr nábúi, ástúðlegr heim að sœkja, þýðr við 
konu sína, gat fyrirgefið þrælum sínum, og lét eigi sem 
óðr maðr, þótt innsigli á flösku væri brotið ; hann gat var- 
azt hamra og opinn brunn; enn er honum batnaði við lið- 
sinni og forsjá frænda sinna og hann fékk brott rekið sjúk- 
dóm sinn og gallmein með óblandinni hnerrarót, og hann 
náði sér aftr, mælti hann: ‘Sannlega hafið þér fyrirfarið 
mér, vinir, enn eigi borgið mér, þar sem eg hefi verið 
sviftr skemtun minni og hin geðfelda hugarvilla mín hefir 
verið frá mér tekin með ofríki’. 

fað er auðsjáanlega gagnlegt að sleppa hégóma og haga 
sér skynsamlega, og fá börnunum leikfangið, þvíað það á 
vel við þau, og leita eigi þeirra orða, er leika megi á lat- 
neska fiðlu, heldr nema fyllilega lög og háttu hins sanna 
lífs. Fyrir þá sök segi eg þetta við sjálfan mig og íhuga 
það þegjandi: ‘Ef engin vatnsgnótt mætti hefta þorsta 
þinn, mundir þú segja læknum frá því; enn hefir þú þá 
eigi þor til að játa fyrir neinum, að þú girnist því fleira, 



Br. Hór. II, 2. 147.—181. 


51 


sem þú hefir fleiri hluta aflað ? Ef þér væri vísað á rót 
eða gras og sár þitt batnaði eigi við það, þá mundir þú 
varast að leita þér lækningar með rót eða grasi, er ekkert 
stoðaði. pú hafðir heyrt, að rangsnúin heimska hyrfi frá 
þeim manni, er guðirnir gæfi fé; ætlar þú samt að hlíta á- 
minningum hinna sömu manna, þó að þú sért engu spakari, 
eftir það er þú ert auðgari orðinn ? Enn ef auðlegð fengi 
gert þig vitran og minkað girndir þínar og ótta, þá mundir 
þú eflaust roðna, ef nokkur lifði á jörðunni ágjarnari enn 
þú einn’. 

Ef það er eign manns, er hann hefir keypt með vog og 
eiri og afneyzlan heimilar manni sumt, ef trúanda er lög- 
fróðum mönnum, þá er sá akr þinn, er þig fœðir, og bú- 
stjóri Orbíusar finnr, að þú ert húsbóndi hans, er hann herf- 
ir það sáðland, er síðar mun veita þér korn. f>ú lætr fé 
af hendi, enn fær vínber og unga, egg og vínkrukku ; með 
þeim hætti kaupir þú þó smámsaman akrlendi, er vera má 
að áðr hafi keypt verið fyrir þrjú hundruð þúsund peninga, 
eða jafnvel meira. Hverju skiftir, hvort þú lifir við það, 
er fé hefir nýlega verið greitt fyrir, eða fyrir löngu ? Sá 
er fyrir löngu hefir keypt akrlendi við Aricíu og Veiborg, 
borðar keypt kálmeti, þótt hann ætli annað ; hann heitir 
eirker sitt með keyptum viði, er hin kalda nótt fer í hönd, 
enn kallar þó sína eign alt að því marki, er öspin er sett 
við glöggvar markreinar og varnar á þann hátt nábúakryt, 
svo sem nokkur maðr eigi nokkuð það, er á hverfulli svip- 
stundu skiftir um eigendr, ýmist fyrir bœnarstað manna, 
eða við kaup og sölur, eða fyrir ofríkis sakir, eða dauðann, 
er alls er endir, og hverfr svo í annars manns eign. 

Með því nú þannig engum veitist ævinleg neyzla, og erf- 
ingi kemr á annars erfingja ofan, sem alda á öldu ofan, hvað 
stoða þá bœir og kornhlöður eða lúkönsk beitilönd, þótt þau 
sé lögð við beitilöndin í Kalabríu, ef Orkus (Undirheimsguð), 
er eigi gengst fyrir gulli, sker upp stórt með smáu ? 

Sumir eiga eigi gimsteina, marmara, fílsbein, týrverskar 
smámyndir, litmyndaspjöld, silfrsmíði, eða klæði, þau er 


4* 


52 


Br. Hór. II 2, 181.-214. 


dýft hefir verið í getúlskan litsafa ; aðrir hirða eigi um að 
eiga þetta. Æviguðinn, er manninum fylgir, og stýrir fœð- 
ingarstirni hans, ræðr eðli manna, og deyr með hverjum 
sem einum manni, breytilegr að ásýnd, hvítr og svartr, 
hann veit, hvers vegna annar bróðirinn vill heldr lifa í næði, 
skemta sér og smyrjast, heldr enn að eiga ena frjóvu pálm- 
skóga Heródesar, enn hinn á auð fjár, leggr hart á sig, og 
ryðr skóglendi með eldi og járni frá aftreldingu alt til 
kvelds. 

Eg ætla að neita míns, og taka af hinni litlu hrúgu svo 
mikið sem þörf krefr, og hirða eigi um, hvern dóm erfingi 
minn leggr á mig, fyrir það að hann hefir eigi meira fundið 
enn það, er eg hefi honum eftir látið ; enn þó þœtti mér 
gaman að vita, hve mikill munr er á óbreyttum glaðværðar- 
manni og eyðslumanni, og hve mikið skilr sparsaman mann 
og nirfil, þvíað munr er á, hvort þú fleygir þínu út með 
eyðslusemi, eða þú ert eigi ófús að leggja fé í kostnað, og 
hirðir eigi um að auka fé þitt, enn skýzt heldr til að njóta 
geðfeldrar svipstundar, svo sem sveinar eru vanir að gera á 
Mínervuhátið. 

Veri hús mitt laust við óþrifalega fátœkt; eg mun vera 
einn og hinn sami, hvort sem eg flytzt á stóru skipi eða 
smáu. Vér berumst eigi með fullum seglum í hagstœðum 
norðanvindi ; enn ölum þó eigi ávalt aldr vorn svo, að vér 
hafim sunnanvinda í mót oss ; vér erum aftastir af hinum 
fremstu að afli, mannviti, yfirlitum, atgervi, stöðu og efnahag, 
enn þó jafnan fremri enn hinir öftustu. 

f>ú ert eigi fégjarn maðr; vel er það. Enn aðrir 
lestir ? hafa þeir horfið á braut með þeim lesti ? Er 
sál þín laus við hégómlega metorðagirnd ? Er hún 
laus við ótta dauðans og reiði ? Hlær þú að draumum, 
skelfingum töframanna, undrum, seiðkonum, nætrdraugum 
og þessölskum töfrum ? Telr þú þakklátlega burðar- 
daga þína? Fyrirgefr þú vinum þínum ? Verðr þú blíðari 
og betri, eftir því sem ellin fœrist yfir þig ? Hvað gagnar 
þér, þótt einn þorn af mörgum sé brott numinn? Ef þú 
kant eigi að lifa réttlega, þá skaltu þoka fyrir þeim, er 
betr kunna. |>ú hefir leikið þér nógsamlega, etið og drukk- 



Br. Hór. II 2, 214.-116. 


53 


ið nógsamlega; nú er tími til kominn fyrir þig að fara brott, 
til þess að þú drekkir eigi meira enn vel hlýðir, og til 
þess að menn á þeim aldri, er glens á betr við, hlæi eigi 
að þér og misþyrmi þér. 



Jpriðja bréf 

til 

þeirra Písóna 

eða 

SkáldskaparmáL 

Ef litmyndamaðr vildi tengja hrossháls við mannshöfuð, 
og draga ýmislega litar fjaðrir á limu, er hann hefði hvað- 
an æfa saman tínt, svo að mynd, er að ofan væri fögr kona, 
endaði Ijótlega, og yrði neðst að svörtum fiski, munduð þér 
þá, vinir, mega verjast hlátri, ef yðr væri aðganga veitt til 
aðsjáslíka mynd? Trúið mér, Písónar, að slíku litmyndar- 
spjaldi mundi sú bók lík verða, er í eru gerðar hégómlegar 
myndir, sem draumar sjúks manns, svo að hvorki fótr né 
höfuð á við hina sömu mynd. Litmyndamönnum og skáld- 
um hefir þó jafnan verið heimilt, sem viðrkvæmilegt er, að 
áræða hvað sem vera vill. Vér vitum það, og beiðumst 
þessa tillætis, og veitum það í mót, enn þó eigi svo, að hið 
grimma samlagist við hið blíða, höggormar þýðist fugla, eða 
lömb tígra. 

í>á er stórfengileg og mikilvænleg kvæðasmíð er hafin, 
er oftast þar á saumuð einhver purpurapjatla, er vítt megi 
ljóma af bera, og er þá lýst lundi og stalla Díönu og lœk, 
er rennr í bugum með hraða um unaðlegar ekrur, eða 
ánni Rín eða regnboganum ; enn þetta átti nú ekki við. 
Má vera, að þú kunnir að mynda kúpress, enn hvað á það 
við, ef sá er lætr litmynda sig og hefir goldið fé fyrir, synd- 
ir móti von sinni í land eftir skipbrot. Byrjað hefir verið 
að gera stórt leirker, enn hví kemr þá fram smákrukka, 
er hjólið snýst? Skjótt að segja, hvert kvæði skal að eins 
vera einfalt og eitt. 

Mestr hluti vor skáldanna, faðir og þið hinir ungu menn, 
er samboðnir eruð' föður ykkrum, tælist af því sem sýnist 
vera rétt. Eg leita við að vera stuttorðr, enn verð þá ó- 


Br. Hór. II 3, 26.—61. 


55 


glöggr ; þann brestr afl og andríki er fága vill; sá verðr í- 
burðarmikill, er ná vill hinu háleita ; sá skríðr með jörðu, 
er of var er og hræddr við ofviðri, og sá litmyndar höfrung 
í skógi og villisvín í öldum úti, er gera vill tilbreyting á 
hinum sama hlut á undrsamlegan hátt. 

Viðleitnin að forðast löst leiðir til galla, ef kunnáttu vant- 
ar. Hinn lakasti smiðr, er býr við skylmiskóla Emíls, mun 
bæði geta myndað neglr manna vel og líkt eftir mjúku hári 
í eiri, enn honum heppnast þó eigi smíðið alt, af því að 
hann kann eigi að mynda heildina. Eigi vildi eg fremr 
vera sem þessi maðr, ef eg vildi semja eitthvað, heldr enn 
að byrðast með skakkt nef, enn vera þó sjálegr með svört 
augu og svart hár. 

Takið þér, skáld, efni það sem eigi er ofvaxið kröftum 
yðrum, og hugsið lengi um, hvað herðar yðrar skerast und- 
an að bera, og hverju þær valda. J>ann er hefir valið sér 
efni eftir mætti sínum, mun hvorki orðsnild skorta, né ljósa 
niðrskipun. Ef mér missýnist eigi, þá er það kostr góðrar 
niðrskipunar, og fegrð hennar er í því fólgin, að segja það 
einmittnú, er einmittnú á að segja, enn fresta flestu og sleppa 
því að sinni. Höfundr fyrirheitins kvæðis á að vera glöggr og 
varúðugr í samtengingum orða, og aðhyllast sumt, enn hafna 
hinu. Ágætlega geta manni farið orð, ef kœnlegt orðasam- 
band gerir kunnugt orð nýtt. Ef nauðsyn kann til að bera, 
að sýna ókunnar hugmyndir með nýjum táknunum, þá mun 
unt vera að mynda orð, þau er eigi hefir borið fyrir eyru 
hinna pilsklæddu Ceþega, og verðr það leyfi veitt, ef þess er 
neytt með hœversku. Ný orð og nýmynduð munu þokka- 
sæl verða, þó að þau komi frá grískri uppsprettu með hóf- 
legri breytingu. Enn hvað munu Rómverjar veita Cecilíusi 
og Plátusi, er þeir meina Virgli og Varíusi ? Hví er mér 
fyrirmunað að mynda fáein ný orð, ef eg get, þar sem 
tunga Katós og Enníusar hefir auðgað mál feðra vorra og 
leitt í ljós ný hluta heiti ? fað hefir leyfilegt verið og mun 
jafnan leyfilegt vera að koma fram með orð, það er markað 
er með móti núlegs tíma. 

Svo sem skógar skifta laufi á hverju líðanda ári, og hin 
fyrstu lauf falla, svo líðr hin forna kynslóð orða undir lok, 




56 


Br. Hór. II 3, 62.—94. 


og nýmynduð orð blómgast og þróast sem uppvaxandi 
menn. Vér erum í skuld við dauðann um sjálfa oss og efni 
vor. Hvort sem Neptúnus hefir verið tekinn inn í land og 
skipafloti er þannig varinn fyrir norðanvindum, og er það 
konunglegt verk, eða mýri, sú er lengi hefir ófrjó verið og 
til róðrar fallin, elr grannborgir og kennir þungs plógs, eða 
á hefir betri leið kend verið, svo að hún hefir breytt rás 
sinni, er óhagfeld var fyrir jarðargróða : munu dauðleg verk 
líða undir lok, og er því síðr ætlanda, að mál manna haldi 
stöðugri virðingu og ástsæld. Mörg orð, þau er nú eru 
fallin, munu endrfœðast, og þau orð falla, sem nú eru í á- 
liti, ef máltíðskan vill svo, þvíað í hennar hendi er stjórn 
málsins, forræði og reglur fyrir því. 

Hómer hefirsýnt,með hverjum braghætti yrkja skyldi um af- 
rek konunga og liðshöfðingja og hryggilegar styrjaldir. Fyrst 
vóru harmtölur inni luktar í mislöng vísuorð samtengd ; enn 
síðan var þar og inni byrgð hugsun þess manns, er náð 
hafði ósk sinni, enn þó er áskilnaðr með ritskýröndum um 
það, hver fyrstr hafi viðhaft enar lítilmótlegu mishendur, og 
enn er það mál undir hendi dómarans. Bræðin vopnaði 
Archíloch með hraðlið sjálfs hans, og tóku lágskór sér 
þann braglið og hinir stórmannlegu háskór, með því að 
hann á vel við samrœður manna og tekr yfir hark lýðsins 
og er vel til athafna fallinn ; enn ljóðdísin hefir veitt hörp- 
unni að kveða um guði og börn guðanna, um sigrvegara í 
hnefleik, og hest þann er fyrstr hefir orðið í kapprás, svo 
og um áhyggjur ungra manna, og vínið, er manninn gerir 
frjálsan. 

Hví em eg skáld kallaðr, ef eg ber eigi skyn á að gæta 
ætlunarverka, svo sem þeim er skipað, og þess blæs, er á 
hverri kvæðistegund á að vera ? Hví vil eg heldr vera 
kunnáttulaus af rangri blygðun, enn nema ? Gamanleiks- 
efni vill eigi, að það sé fram flutt með harmleiklegum vísu- 
orðum ; svo þykir og máltíð £>ýests óviðrkvæmilegt, að frá 
sér sé sagt með þeim kveðskap, sem óbreyttr er og nálega 
samboðin lágskóm; hvað eitt skal halda sœmilega þeirri 
stöðu, er það hefir hlotið. |>ó brýnir gamanleikskvæði og 
stundum rödd sína, og Cremes sennir í reiði sinni þrút- 




Br. Hór. II 3, 94.—127. 


57 


num munni, og harmleiksmennirnir, Telefus og Pelevs, birta 
oftast harm sinn með hversdaglegu máli, er þeir lifa í fá- 
tœkt og útlegð, og kasta báðir frá sér málskrúði og hálfs 
annars fets orðum, ef þeir vilja koma við hjarta áhorfandans 
með harmtölum sínum. 

Eigi er það nœgilegt, að kvæði sé fögr ; þau eiga að 
vera unaðleg og leiða hug áheyrandanna hvert sem þau 
vilja. Svo sem mannlegt andlit hlær með hlæjöndum, svo 
grætr það með grátöndum. Ef þú vilt, að eg gráti, þá 
verðr þú sjálfr fyrst að vera hryggr, þá mun eg komast við 
af giftuleysi þínu, Telefus eða Pelevs. Enn ef þið talið orð, 
er ykkr eru óviðrkvæmilega í munn lögð, þá mun mig annað- 
hvort syfja eða eg mun brosa. Hryggileg orð sœma hryggi- 
legu yfirbragði, enn reiðilegu ógnandi orð ; glaðlegu glensleg 
orð og alvarlegu alvarlegorð; þvíað náttúran lagar fyrst skap 
vort eftir hvers konar giftuhag ; hún gleðr oss eða knýr 
oss til reiði, eða dregr oss til jarðar með þungum harmi og 
þröngvir oss ; síðan leiðir hún geðshrœringar vorar í ljós 
með túlkun tungunnar. 

Ef orð þess, er mælir, eru sundrleit við hag hans, munu 
hinir rómversku riddarar og fótgöngumenn reka upp skelli- 
hlátr. Mikill munr er á því, livort guð talar eða hálfguð, 
svo og, hvort aldrað gamalmenni talar, eða fjörugt ung- 
menni, sem enn er í œskublóma ; hvort voldug hefðarkona 
mælir, eða aðgætin fóstra; hvort víðförull kaupmaðr rœðir, 
eða yrkjandi grœnnar ekru ; hvort kolkneskr maðr talar, 
eða assýrskr, eða sá er upp hefir fœðzt í þ>ebu eða Argos- 
borg. 

Fylg annaðhvort fornri frásögn, eða bú eitthvað til. það 
er sjálfu sér er samkvæmt. Ef svo kann til að bera, að þú, 
skáld, komir fram með hinn virðulega Achilles, þá á hann 
að vera ótrauðr, skapbráðr, torbœnn, ákaflyndr ; hann skal 
neita því, að sér sé lög sköpuð, og hyggja alt vopnum 
sínum fœrt. Medea á að vera grimm og ófyrirlátsöm, ínó 
grátgjörn, Ixíón prettvís, íó reikul, Órestes dapr. 

Ef þú kemr með eitthvað á leiksviðið, það sem eigi hefir 
áðr reynt verið, og áræðir að mynda nýja skapshöfn, þá 
skal gæta þess, að hún sé slík til enda, sem hún kom 


58 


Br. Hór. II 3, 127.—162. 


fyrst fram og sé sjálfri sér samkvæm. Torvelt er að fara 
svo með alment efni, að það birtist sem eiginlegt verk 
skáldsins, og er réttara, að þú gerir leikþáttu úr Ilíóns- 
kvæði, enn að þú komir fyrstr fram með það, er ókunnugt 
er og enginn hefir áðr fram flutt. Alment efni getr orðið 
þín eigin eign, ef þú heldr þér eigi við hinn auðvirðilega 
sagnahring, er öllum stendr opinn, og hirðir eigi um að vera 
svo trúr þýðandi, að orð svari orði, og hleypir þér eigi með 
eftirlíkingu í þá kreppu, að ófremd eða ritsmíðarlögmál 
banni þér að hrœra þaðan fót þinn, og eigi skalt þú byrja 
eins og hringskáldið byrjaði forðum : ‘Eg ætla að kveða 
um hag Príams og hina alkunnu .styrjöld’. Hvað mun þessi 
skrumari geta á borð borið, það er sambjóði slíkum digr- 
mælum ? Fjöll taka jóðsótt og mun fœðast hlœgileg 
mús. Hve miklu réttara fer sá að, er ekkert tekr sér ólag- 
lega fyrir hendr ? ‘Seg mér, ljóðdís, frá þeim manni, sem 
sá siðu margra manna og borgir, eftir það er Trója var 
tekin’, Hann ætlar sér eigi að gera reyk úr ljóma, heldr 
birtu úr reyk, til þess að hann geti síðar birt glæsileg undr, 
Antífates og Skyllu, Karybdis og Kyklóp ; og eigi byrjar 
hann heimför Díómedesar frá fráfalli Meleagers, og eigi 
hefr hann frásögn sína um hina tróversku styrjöld með því 
að segja frá tvíburaegginu. Hann hraðar sér jafnan til 
endalyktarinnar, og hrífr áheyrendrna inn í miðja athöfnina, 
eins og hún sé kunnug; hann leiðir það hjá sér, er hann 
örvæntir um að fagrt geti orðið í meðferðinni, og fer svo 
með skrök, og blandar svo satt með ósönnu, að miðjan er 
eigi sundrleit við upphafið, og endirinn eigi við miðjuna. 

Heyr þú nú, hvers mig fýsir og lýðinn með mér. Ef þú 
œskir þér klappanda, er bíði þess að tjaldið sé upp dregið, 
og sitji alt þar til er leikandinn segir : ‘klappið þér’, verðr 
þú að taka eftir lundarlagi hvers aldrs og veita hinu breyti- 
lega eðlisfari og árum það sem þeim er eiginlegt. J>egar 
er barnið er farið að tala og hefir fengið stöðugan fótaburð, 
fýsir það mjög að leika við jafnaldra sína ; það reiðist og 
afreiðist af litlu efni, og breytist á hverri stundu. 

Skegglaus œskumaðr , er loks er orðinn laus við vörð sinn, 
hendir gaman að hestum og hundum og grasi hins sólsæla 






Br. Hór. II 3, 162.—192. 


59 


vallar ; hann er vaxmjúkr tii að hneigjast til lasta, er ódæll 
við áminnendr, seinn að sjá fyrir hagsmunum sínum, eyðslu- 
samr á fé, háhugsi, ákafr í girndum sínum, og fljótr til að 
hverfa frá því er hann hefír haft mætr á. 

Enn breytast ástundanir hins unga manns , og hinn karl- 
mannlegi aldr og hugr sœkir eftir efnum og vináttusambönd- 
um, leitar mannvirðinga og varast að hafast nokkuð það að, er 
hann þykist síðar þurfa að breyta. 

Mörg óhœgindi sœkja gamlan mann , sumpart af því. að 
hann, aumr maðr, heldr sér frá því, er honum hefir hlotn- 
azt, og tímir eigi að njóta þess, sumpart af því að hann 
gengr að öllu með kvíða og deigum hug, er frestgjarn, vonar 
langt fram í tímann, er aðgerðalaus og langar til að lifa 
lengi; hann er stirðlyndr, kvartsamr, lofar þann tíma, er 
leið þá er hann var í bernsku; hann finnr að við yngri 
menn og er vandlætingasamr við þá. 

Mörg hœgindi hafa hin ókomnu ár í för með sér, og 
mörg hœgindi taka hin liðnu ár á braut með sér. Oss ber 
jafnan að gæta þess, er á við hvern aldr og honum er eðli- 
legt, svo að hlutverk gamals manns verði eigi selt ungum 
manni í hendr, né hlutverk fullorðins manns ungsveini. 

Annaðhvort fer athöfnin fram á leiksviðinu, eða sagt er 
frá, að hún hafi fram farið. f>að hefir síðr áhrif á hugi 
manna, er um eyrun líðr, enn það, sem ber fyrir hin áreið- 
anlegu augu og áhorfandinn segir sér sjálfr. J>ó skal eigi 
koma fram á leiksviðið með það, er inni á að gerast, og 
margt það skal úr augsýn nema, er orðsnjallr viðrvistarmaðr 
skal síðar frá skýra. Medea skal eigi drepa börn í augsýn 
lýðsins, og eigi skal hinn guðlausi Atrevs sjóða manns inn- 
ýfli opinberlega, né Prokne breytast í fugl, né Kaðmus í 
orm. Mér er óþokki á hverju því, er þú sýnir mér þannig, 
og eg legg eigi trúnað á það. Sú leiksaga, er vill láta 
œskja sín, og vera leikin oftar enn einu sinni, skal hvorki 
vera skemri né lengri enn fimm þættir; svo skal og enginn 
guð vera í leiknum, nema sá hnútr verði fyrir, er slíks leys- 
anda þurfi, og eigi skal hinn fjórði leikandi leita við að 
mæla. 

Söngflokkrinn á að gæta hlutverks og starfs einstaks leik- 



60 


Br. Hór. II 3, 192.—228. 


anda, og eigi skal hann syngja neitt inni í leikþáttunum,það er 
eigi styðji efnið og eigi vel við það ; hann á bæði að unna 
góðum mönnum og veita þeim vinsamleg ráð, stýra lund 
reiðra manna og unna grandvörum mönnum ; hann á að 
lofa stutt borðhald og heilsusamlegt réttlæti og lög og rétt, 
og kyrð og ró, er hlið eru opin. Hann á að leyna trúnaðar- 
málum, biðja til goðanna og beiðast þess, að hamingjan 
hverfi aftr til aumra manna, enn snúi brott frá dramblátum. 

Hljóðpípan var eigi fyrr vöfð messing, sem nú, og kapp- 
kostaði eigi að líkjast herlúðri, heldr var hún mjó og ein- 
föld og fáboruð, enn var þó hæf til að taka undir með söng- 
flokkunum og fulltingja þeim, og fylla með hljómi sínum 
sæti manna, er enn vóru eigi of þétt skipuð, þvíað sá lýðr, 
er þangað kom, var að vísu auðtalinn, með því að hann var 
fámennr og var hófsamr, hreinlífr og siðsamr ; enn síðan 
er hann tók að fœra út landamæri með sigrvegningum, og 
víðari veggir tóku að girða borgir, og tekið var að ósekju 
að blíðka æviguðinn á hátíðum með víni um hábjartan dag, 
þá fœrðist meira sjálfræði í kveðandi og bragháttu, enn áðr 
var, þvíað hverja fegrðartilfinning gat ófróðr og ósiðaðr 
bóndi haft, er laus var við störf sín og í samsæti með snyrti- 
legum og heiðvirðum borgmanni ? ]?annig bœtti hljóðpípu- 
blásarinn hrœring og viðhöfn við hina fornu list og dró 
reikull slœðurnar eftir sér um leikpallana ; svo uxu og raddir 
hinnar alvarlegu hörpu ; hin djarfa orðsnild tók að viðhafa 
óvanaleg orðtök. Efni kvæðisins, er hugkvæmt var um nyt- 
samlegar kenningar og sá hið ókomna fyrir, var svipað vé- 
fréttunum í Delfsborg. 

Sá er kepti með hafrkvæði um lítilsverðan bukk, lét og 
skömmu síðar hina sveitalegu satýra koma nakta fram. 
Var hann að vísu nokkuð svæsinn, enn gekk þó eigi of 
nærri alvörugefninni, og freistaði gamans, þvíað skemta 
þurfti áhorföndunum með einhverjum tillokkunum og þægi- 
legri nýbreytni, er þeir höfðu lokið fórnum sínum, vóru öl- 
vaðir og engum lögum bundnir. Enn því að eins byrjar að 
mæla með hinum hlátrgjörnu og hæðnu satýrum, og snúa 
alvöru í gaman, að hver sá guð eða hálfguð, sem látinn er 
fram koma og nýlega hefir sézt í konunglegu gullskrúði og 


Br. Hór. II 3, 228.-262 


61 


purpuraklæðum, flytji sig eigi með ruddalegu orðbragði í 
auðvirðilega kofa, né reyni til að ná í skýin og loftauðnina, 
meðan hann vill firrast jörðina. Tragödían (harmleikskveð- 
skaprinn) er of góð til að taka sér léttúðleg orð í munn, og 
á því að vera nokkuð feimin meðal hinna gáskafullu sa- 
týra, eins og hefðarkona, er kvödd er til að stíga dans á 
hátíðisdögum. 

Ef eg semdi satýrleik, Písonar, þá mundi eg eigi við- 
hafa að eins óskreytt og óbreytt orð og heiti, og eigi mundi 
eg heldr gera mér far um, að vera svo langt frá harmleiks- 
blænum, að enginn munr væri á, hvort Davus talaði og hin 
ósvífna Pýþías, er hún hefir leikið á Símon og haft af hon- 
um vætt fjár, eða Sílenus, vörðr og þjónn guðsins fóstrsonar 
síns. Eg mundi leita við, að laga svo kvæði af kunnu efni, 
að hver sem einn þœttist geta gert slíkt hið sama, sveittist 
mjög, og ynni þó fyrirgýg, ef hann reyndi það. Svo mikið er 
afl raðar og samtengingar, og svo veglegt getr það orðið, 
er tekið er úr hversdaglegu lífi. Fánar (landvættir), sem 
eru látnir koma fram úr skógum, eiga, að mínum dómi, að 
varast að haga sér sem þeir sé upp fœddir í miðri borg- 
inni og hafi nálega ávalt verið á torginu, og eiga hvorki 
nokkuru sinni að taka sér í munn of ungmannleg og snyrti- 
leg vísuorð, né heldr fara með saurug og meiðandi orð, því- 
að við það styggjast þeir menn, er hest eiga og gott fað- 
erni og góðan fjárstofn, og þótt kaupöndum steiktra fugl- 
bauna og hnota líki eitthvað, geðjast það eigi slíkum mönn- 
um, og eigi veita þeir mönnum kórónu fyrir það. 

J>á er löng skammstafa kemr eftir skamma, er það kall- 
að hraðliðr. f>að er skjótr bragliðr, og af því hefir hann 
gefið hraðliðuðum vísuorðum nafnið ^r/mælingar, þótt hann 
gerði sex slætti í hverju vísuorði. Var hann fyrst líkr sjálf- 
um sér frá upphafi til enda ; enn eigi alls fyrir löngu var 
hann svo tilhliðrunarsamr og eftirlátr, að hann veitti hinum 
stöðugu fórnarliðum hlutdeild í arfgengum réttindum sínum, 
til þess að hann kœmi dálítið seinni og virðulegri fyrir eyru 
manna ; enn þó var hann eigi svo tillátsamr, að hann viki 
af öðru sæti eða hinu fjórða. fessi bragliðr er bæði fágætr 
í hinum ágætu þrímælingum Aksíusar, og ber ljóta sakar- 


62 


Br. Hór. II 3, 263.-293. 


gift á vísuorð Enníusar, er kastað er inn á leiksviðið með 
miklum þunga, og ásakar höfundinn fyrir of mikla fljótvirkni 
og hroðvirkni, eða kunnátttuleysi. 

Eigi sér hver og einn dómari braglýti á kvæðum, og 
menn hafa verið ótilhlýðilega vægir við hin rómversku 
skáld. Ætti eg fyrir þá sök að vera laus í rásinni og yrkja 
hirðulauslega ? Eða á eg að ímynda mér, að allir sjái galla 
mína, enn lifa þó í voninni um fyrirgefning og þykjast 
þannig vera öruggr og hólpinn ? Eg hefi á endanum kom- 
izt hjá ámæli, enn eigi til lofs unnið. 

Hafið grískar fyrirmyndir í höndum nótt og dag. Enn 
forfeðr yðrir hafa lofað bæði kveðandi Pláts og orðkringi 
hans, og hafa þeir undrað hvort tveggja og í því farið alt of 
vægðarsamlega að, að eg eigi segi heimskulega, svo fram- 
arlega sem vér, eg og þér, kunnum að greina fyndni frá 
smekkleysum, og finnum réttan hreim með fingrum og eyra. 

Mælt er, að £>espis hafi fyrstr fundið harmleikskveðskap, 
er áðr var ókunnr, og flutt kvæði á vögnum, þau er þeir 
menn, er borið höfðu dreggjar í andlit sér, skyldu kveða og 
leika. 

Eftir hann kom Eskýlus; hann fann grímuna og hina 
virðulegu skikkju, og lagði leikpall á litla bjálka og kendi 
mönnum að viðhafa háfleygt orðbragð og ganga á þykksól- 
ungum. 

í>ví næst kom hinn forni gamanleikskveðskapr, og fékk 
hann mikið lof; enn sjálfræðið hné til ósiðar og ofríkis, 
er hefta þurfti með lögum. Lögin vóru samþykt, og söng- 
flokkrinn þagnaði við smán, er hann hafði eigi lengr heim- 
ild til að gera mein. 

Skáld vor létu einskis ófreistað, og eigi var sá sómi 
minstr, er þau unnu til, þá er þau réðust í að hverfa frá 
fótsporum Grikkja og víðfrægja það, er gerzt hafði hjá 
sjálfum þeim, hvort sem það vóru þau skáld, er sömdu 
borðaskikkjukvæði, eða þau, er skikkjukvæði ortu, og eigi 
mundi Latland vera máttkara af manndáð og herfrægð, enn 
af tungu sinni, ef erfiði og yfirlega vandvirkninnar væri 
eigi öllum skáldum leið. f ér, frændr Pompíls, finnið að 
hverju því kvæði, er langr tími og margt stryk hefir eigi 


Br. Hór. II B, 293.-329. 


63 


endrbœtt, og eigi hefir tíu sinnum vandlega fágað verið, þar 
til er það varð gallalaust. 

Af því að Demókrítus ætlar, að hugvit sé hamingjuvæn- 
legra enn vesöl kunnátta, og byrgir heilvita skáld úti frá 
Helíkónsfjalli, eru það allmargir, er eigi hirða um að skera 
neglr sínar eða skegg sitt, leita afvikinna staða, enn firrast 
baðhús, þvíað menn munu fá gildi og nafn skálds, ef þeir 
leggja aldrei höfuð sitt, er eigi verðr læknað með hnerrarót frá 
þremr Anticýrum,undir hendr hárskerans Lícíns. Mikill heimsk- 
ingi er eg, að eg skuli hreinsa gall mitt undir vorið. Ef eg 
gerði það eigi, mundu eigi aðrir yrkja betr enn eg. Enn 
það (að missa heilsuna) er alls eigi tilvinnanda. Eg ætla 
því að gera sama sem hverfisteinn. Hann getr brýnt járn- 
ið, enn eigi skorið sjálfr. Eg ætla ekkert sjálfr að semja, 
enn ætla þó að kenna, hvert ætlunarverk og skylda skálds- 
ins sé, hvar yrkisefni megi fá, hvað glœði skáldskapargift- 
ina og myndi skáldið, hvað vel fari og hvað eigi, hvert 
kunnátta leiði, og hvert vankunnátta. 

Upphaf og undirstaða rétts kveðskapar er að bera skyn 
á það, er um skal yrkja. Efnið munu rit Sókratinga sýna 
þér, og er efnið er fengið, mun eigi orð skorta. Sá er hef- 
ir numið, um hvað hann er skyldugr ættjörðu sinni og um 
hvað vinum sínum, hvílíka ást beri að sýna föður sínum og 
bróður og gistivin, hver sé skylda ráðherra og dómara, og 
hver sé sýsla fyrirliða,þess er í hernað er sendr, hann kann 
sannlegaað fá hverjum manniþað hlutverk, er við hann á. Eg 
vil ráða skáldinu að líta á líf og siðu manna sem fyrirmynd 
og líkja þar eftir með íþrótt, og nema þaðan lifandi orð. 
Leiksaga sú er auðug er að réttum hugsunum og lýsir rétt 
siðum manna, enn vantar þó unaðleik, kraft og list, skemtir 
mönnum stundum betr og styttir þeim betr stundir, enn 
hugsunarsnauð ljóð og hljómmikið þvaðr. 

Ljóðdísin hefir veitt Grikkjum, er eigi eru ágjarnir á neitt 
nema lof, andagift og sléttmælgi, enn rómverskir sveinar 
læra með löngum reikningum að deila einpening í hundrað 
hluti. ‘Segi sonr Albíns: ef tólftungr er tekinn af fimm 
tólftungum, hvað verðr þá eftir ? f>ú hefðir átt að geta 
sagt það\ ‘f>að er þriðjungr einpenings’. ‘f>að er gott; þú 




64 


Br. Hór. II 3, 329.-359. 


munt geta litið eftir eigum þínum. Nú bœtist tólftungr við, 
hvað verðr það ?’ ‘Hálfr einpeningr.’ Enn þegar nú þessi 
sori og auragirnd heíir eitt sinn grómtekið sál mannsins, 
getum vér þá vonað, að þau kvæði verði ort, er þess sé 
verð, að þau sé smurð með cedrusolíu og geymd í fáguðum 
kúpressusstokk ? 

Annaðhvort vilja skáldin gera gagn eða skemta, eða 
mæla það, er í einu er þægilegt og hagfelt lífi manna. 
Hvað sem þú kennir, þá ver fáorðr, til þess að námfúsar 
sálir geti numið það fljótt, er sagt er, og geymt það trú- 
lega. Alt það er um of er, rennr brott úr fullu brjósti 
mannsins. 

þ>að sem diktað er fyrir gamans sakir, á að vera sönnu 
næst, og segi eg það, til þess að menn ætlist eigi til þess 
í leiksögu, að þeim sé trúað til hvers þess er þeir vilja, 
né láti draga lifanda barn úr kviði Lamíu, er hún hefir etið 
það. 

Sveitir hinna öldruðu hrinda því frá sér, er gagnslaust er, 
enn Ramnar ganga hnakkakertir fram hjá alvarlegum kvæð- 
um. Sá hlýtr allra lof, er sameinar hið nytsamlega og hið 
unaðlega með því að skemta lesanda sínum um leið og 
hann áminnir hann. Slík bók aflar Sósíum fjár, fer út yf- 
ir haf, og lengir ævidaga höfundar síns, er verðr víðfrægr 
maðr. 

Til eru þó yfirsjónir, er vér vildum fyrirgefið hafa, þvíað 
eigi kemr jafnan það hljóð úr strengnum, er hönd og hugr 
vill, og alloft fá menn hvellt hljóð, er þeir vilja fá djúpt, og 
eigi hœfir boginn það ávalt, er hann hótar að ljósta ; enn 
þá er meiri hlutinn er fagr í einhverju kvæði, mun eg eigi 
hneyklast á fáeinum smálýtum, er annaðhvort eru sprottin 
af vangá, eða mannlegu eðli hefir eigi nógsamlega tekizt 
að varast. Hvað er þá um þetta að segja ? Svo sem þeim 
bókritara verðr eigi fyrirgefið, er ávalt yfirsést í hinu sama, 
þótt hann sé ámintr, og svo sem hlegið er að þeim gígjara, 
er jafnan villist á hinum sama streng, svo set eg þann mann, 
er mjög mikið yfirsést, á bekk með hinum orðlagða Chörí- 
lus, er eg dáist að með brosi, ef honum tekst vel tvisvar 
eðaþrysvar, en hins vegar sárnar mér, hvert sinn sem hinn 





Br. Hór. II. 3, 359.—390. 


65 


góði Hómer dottar; enn þó er það eigi tiltökumál, að svefn 
sœki mann við langan starfa. 

Svo er um skáldskap sem litmyndir. Sumar litmyndir 
munu betri þykja, ef nálægt er staðið, enn aðrar, ef menn 
standa firr ; sumar elska myrkrið, aðrar munu vilja láta sjá 
sig í birtu,af því að þær óttast eigi næma glöggskygni dómar- 
ans; sumar geðjast eitt sinn, aðrar þótt tíu sinnum sé á þær 
horft. 

Þótt faðir þinn sýni þér, þú hinn ungi maðr, er eldri ert 
ykkar brœðra, rétta leið með orðum sínum, og þú hafir 
gott hyggjuvit af sjálfum þér, þá hugfest þó þessiorðmín: 
Sumir hlutir mega vera að eins í meðallagi og þolanlegir. 
Svo er til að mynda um lögfrœðing og málflutningsmann, 
sem í meðallagi er, að hann nær eigi dugnaði hins orð- 
snjalla Messöllu, og hefir eigi kunnáttu við Kascellíus Álus, 
enn þó er hann hafðr í metum. Enn hvorki menn né guðir 
né bóksúlur hafa leyft, að skáld sé að eins meðallagi góð. 

Svo sem ósamhljóða samsöngr geðjast eigi við þægilega 
máltíð, né þykk smyrsl, né svefngras og hunang frá Sard- 
ey, þvíað máltíðin gat fram farið án þessa, svo er og um 
kvæði, er sköpuð eru og fundin til að skemta mönnum, að 
þau þykja engu nýt, hvað lítið sem þau vantar á hina 
mestu fullkomnun. 

Sá er eigi kann leik, tekr eigi á þeim vopnum, er á 
Marzvelli eru höfð, og sá er eigi kann að fara með hnött, 
kastkringlu eða leikhring, heldr kyrru fyrir, svo að hinn 
þétti mannhringr, er umhverfis stendr og á horfir, hlæi eigi 
að honum að ósekju ; enn þó áræðir sá að yrkja, er eigi 
kann. Hví eigi svo, þar sem hann er frjáls og frjálsborinn, 
•enn þó einkum, er hann hefir fram talið fulla fjárupphæð 
riddarastéttarinnar og er laus við öll mannlýti ? 

þú munt ekkert mæla eða gera móti skapi Mínervu. Svo 
ert þú viti borinn og svo skapi farinn; enn ef þú þó einhverju 
sinni yrkir eitthvað, þá lát það koma listdómaranum Mecius 
til eyrna, svo og föður þínum og oss, og geym það á ní- 
unda ár, og lát bókfell þitt liggja í bókakistli þínum ; munt 
þú geta ónýtt það, er þú hefir eigi látið koma fyrir manna 


o 


66 Br. Hór. II 3, 390.—422. 

sjónir ; enn það orð, er slept hefir verið, mun aldrei aftr 
hverfa. 

Hinn heJgi túlkr guðanna, Orfevs, fældi skógfólkið frá 
vígum og viðbjóðslegri fœðslu, og var fyrir þá sök um hann 
sagt, að hann mýkti tígra og grimm ljón. Sagt er og, að 
Amfíón, sá er reisti háborgina í J>ebu, hafi fœrt steina úr 
stað með hljómi hörpu sinnar og flutt þá með blíðri bœn 
hvert er hann vildi. 

Speki manna var forðum í því fólgin, að greina sundr al- 
þjóðleg og einstakleg málefni, helga hluti og óhelga, svo 
og að aftra mönnum frá lausaleik, gefa hjónum lög, 
reisa borgir, rista lög á tré. Svo hlutu hin guðlegu 
skáld og kvæði þeirra heiðr og frægð. 

Næst þessum bar Hómer af öðrum, og Tyrteus, er hvatti 
með ljóðum sínum karlmannlega hugi til marzkra styr- 
jalda ; í ijóðum vóru og goðsvör veitt og sýnt, hversu menn 
skyldu haga lífi sínu ; með bragháttum hinna píersku dísa 
freistuðu menn og að ná hylli konunga, og sjónleikr var 
upp fundinn, er menn skemtu sér við, þá er þeir höfðu lok- 
ið hinum löngu störfum sínum. £>essa get eg, til þess að 
þú fyrirverðir þig eigi fyrir hina harpkœnu ljóðdís eða söng- 
guðinn Apolló. 

f>ess hefir spurt verið, hvort kvæði yrði loflegt af skáld- 
gift mannsins, eða af kunnáttu hans. Eg sé hvorki, hvað 
ástundun orkar án auðugs skáldanda, né heldr, hvað ment- 
unarlaus skáldgift megnar ; svo þarf hvort annars fulltings, 
og svo legst hvort tveggja vinsamlega á eitt. 

Sá er stundar að ná hinni tilfýsilegu súlu á hlaupi, hann 
hefir orðið að þola og gera margt í bernsku, orðið að þola 
heitt og kalt, og firrast ástir og vín ; sá er þeytir hjóðpípu 
í hinum pýþnesku leikum, hefir fyrr orðið að nema og ver- 
ið hræddr við kennara sinn. Nú er nóg að segja: ‘Eg 
yrki ágæt kvæði; fjúk fái sá er síðastr verðr ; það er skömm 
fyrir mig að verða eftir og játa, að eg alls eigi kunni það, 
er eg hefi eigi numið’. 

Skáld það er auðugt er að fasteign og leigubæru fé, 
kveðr menn til sín til ábata svo sem kallari, sá er saman 
dregr múg og margmenni til vörukaupa; enn ef skáldið 


Br. Hór. II 3, 422.-455. 


67 


getr enn fremr veitt góða máltíð, gengið í veð fyrir láns- 
traustslausan fátœkling og losað þann er við óþægileg mála- 
ferli er riðinn, þá furðar mig, ef því tekst í gleði sinni að 
greina falsvin frá sannvini. Enn þá er þú annað hvort hefir 
gefið einhverjum eitthvað, eða vilt gefa, skalt þú eigi leiða 
hann fagnaðarfullan til ljóða þinna, þvíað þá mun hann 
kalla hátt: ‘Enn hvað það er fallegt og vel ort og ágætt ! 7 
Hann mun blikna af þessum skáldskap og jafnvel dreypa 
táradögg af vinsamlegum augum, hann mun hoppa upp og 
stappa fœtinum í jörðina. Svo sem þeir er leigðir eru til 
gráts við útför manna, mæla og gera nálega meira, enn 
þeir er harm bera af heilum huga, svo lætr smjaðrarinn 
sér meira um finnast, enn sá er af alhuga lofar. 

f>á er konungar vilja sjá, hvort einhver er vináttu þeirra 
verðr, er mælt, að þeir leggi að honum með mörgum bik- 
urum og þröngvi honum með óblöndnu víni. Ef þú yrkir 
kvæði, skaltu aldrei láta þann hug, er dylst í refsbelg, tæla 

Þig- 

Ef eitthvað var lesið fyrir Kvintilíusi, mælti hann : ‘Lag- 
aðu þetta, kunningi, og þetta’. Ef menn þá sögðu, að þeir 
gæti það eigi betr, að þeir hefði reynt það tvisvar eða þrys- 
var árangrslaust, þá bauð hann að ónýta hin illa smíðuðu 
vers og leggja þau aftr á steðjann. Ef menn nú vildu heldr 
mæla því bót, er áfátt var, enn lagfœra það, talaði hann 
eigi framar nokkurt orð um það, né eyddi nokkurri fyrir- 
höfn til einskis til þess að varna mönnum að dá sig og sín 
kvæði samkeppnislaust. 

Góðr maðr og skynbær mun finna að listlausum vísuorð- 
um, lasta þau er stirð eru, gera svart þverstryk með ritreyr 
sínum við hin ólögulegu, sníða brott of iburðarmikið skraut, 
neyða höfundinn til að gera það ljósara. sem er heldr ó- 
glögt, finna að því er tvírœtt er, einkenna það er breyta 
þarf, og verða svo Aristarchus. Hann mun eigi segja: 
‘Hví skyldi eg styggja vin minn í smámunum ?’ f>essir smá- 
munir munu gera þeim alvarleg óþægindi, er eitt sinn hefir 
verið að hlegið og illa tekið. 

Vitrir menn varast að koma nálægt vanvita skáldi og firr- 


5* 


68 


Br. Hór. II 8, 455.-476. 


ast það svo sem þann er þjáðr er af illum kláða eða gulu, 
eða vitleysu og tunglsýki; enn ungir sveinar hrekja hann 
og hrjá og elta hann ógætilega. Ef nú slíkt skáld er ein- 
hvers staðar háleitt á reiki og spýr úr sér vísuorðum, og 
dettr þá í brunn eða veiðigröf, svo sem fuglari, er hyggr 
að þröstum, stoðar eigi þótt það kalli, svo að langan veg 
heyrist: ‘Æ, hjálpið mér, góðir menn’. Enginn mun þó 

hirðaum að taka það upp. Enn þótt nú einhver vildi veita 
því ]ið og renna vað niðr til þess, mun eg segja við hann : 
‘Hvernig veiztu, nema hann hafi kastað sér hér niðr vísvit- 
andi og vilji eigi, að sér sé bjargað, og mun eg þá segja 
þeim manni dauðdaga hins sikileyska skálds. Empedókles 
fýsti að fá það orð á sig, að hann væri ódauðlegr guð, og 
stökk því kaldr ofan í hina heitu Etnu. Skáldum sé rétt 
og leyfilegt að fyrirfara sér ; sá er varðveitir líf manns í 
móti vilja hans, gerir hið sama sem banamaðr hans. f>að 
er eigi í fyrsta sinni, sem hann hefir gert þetta, og eigi 
mun hann framar verða maðr, þótt hann verði aftr upp 
dreginn, né heldr sleppa löngun sinni til alrœmds dauðdaga. 
Eigi er og hœgt að sjá, hví hann fæst við kveðskap, hvort 
hann hefir kastað af sér vatni á ösku föður síns, eða verið 
svo guðlaus að hreyfa við hryllilegum eldingarstað ; víst er 
hann óðr og fælir fáfróðan sem fróðan með hvimleiðum 
lestri sínum, svo sem bjarndýr, ef því tekst að brjóta grindr- 
nar fyrir búri sínu ; enn ef hann nær í einhvern, heldr hann 
honum og mer úr honum lífið með lestri sínum, blóð- 
sugan, sem eigi sleppir húðinni, fyrr enn hún er orðin full 
af blóði. 



Eftirmáli. 


Árið 1864 gaf hið íslenzka bókmentafélag út eitt hefti af 
þýðing yfir bréf Hórazar eftir aðjúnkt Gísla Magnússon og 
mig. Náði sú þýðing yfir níu fyrstu bréf hinnar fyrri bók- 
ar og 35 vísuorð hins tíunda bréfs. í þessari þýðingu og 
þeim athugasemdum, er henni fylgdu, átti Gísli Magnússon 
miklu meira hlut enn eg. Ymsar annir okkar beggja ollu 
því, að framhald þýðingarinnar kom eigi út. f>ó lukum við 
síðar við þýðinguna, og vóru af henni prentuð bréfin io 35 
—14 16 af hinni fyrri bók í prentsmiðju Einars J>órðarsonar. 
f>að voru tvær arkir, að því er mig minnir. fessar arkir 
fékk eg þá eigi hreinprentaðar, og hefi síðar eigi getað 
fengið þær þrátt fyrir margar tilraunir, og með því að hand- 
ritið af þessum kafla þýðingarinnar hefir glatazt, hefi eg 
einn þýtt hann. fýðing af því er eftir var af bréfunum 
vartii í handriti, þá er Gísli Magnússon andaðist, árið 1878. 
Eg hefi yfirfarið þýðinguna af nýju, bæði hið prentaða og 
hið óprentaða, og vikið henni lítið eitt við, einkum að því 
leyti, að eg hefi sett nýjari orð í stað þeirra er of forn þóttu. 
Meiningunni hefi eg og breytt á fáeinum stöðum. 

Vinr minn, Dr. Björn Magnússon Ólsen, hefir góðfúslega 
lesið handrit mitt yfir, og hefi eg gert ýmsar breytingar 
eftir athugasemdum hans og tillögum. Hann hefir og að- 
stoðað mig við prófarkalestrinn. Fyrir þessa hjálp votta eg 
honum hér með mínar beztu þakkir. 

í apríl 1886 . 








Leiðréttingar. 


4 36 eld les 

27 2G getr — 

28 28 eirpening — 

87 n asna — 

61 28 skammstafa — 


elda 

heíjr 

einpening 

óþægum asna. 
samstafa 
















I 






I 


V 




f 


i 



* 



















* 











I. 






V 


■ 





























































































































































































































































































